Úrval  úr  þjóðsögum  og  æfintýrum 


:C0 

=00  Jons  nrnasonar 

=^ 


lluldufólkssögur 


Önimr   útgáfci 


0 


PT 

7435 

H75 


Reyhjavík    1920 


i9^U  í  safoldarprentsmiðjfl   h.  f. 


HULDUFÓLKSSOGUR 


URVAL 

ÚR  ÞJÓÐSOGUM   OG  ÆFINTÝRUM 

JÓNS  ÁRNASONAR 


ONNUR  UTGAFA 


REYKJAVÍK  1920 
ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA  H.F. 


FORMÁLI. 

Hid  mikla  og  merkilega  þjódsagnasafn  Jóns 
heit.  Arnasonar  (Leipziq  1862  og  1864)  er  nú  löngu 
uppselt,  og  það,  sem  til  er  af  þvi  manna  d  meðal, 
viðast  ekki  annað  en  nppslitnar  rytjur.  Yirðist 
því  engin  vanþörf  á  að  prenta  það  upp.  En  henf- 
ugra  að  hafa  það  hetur  við  alþýðuhœfi  að  fyrirferð 
—  með  öðrum  orðum:  fella  töluvert  úr  þvi,  og  skifta 
hinu  i  bæklinga,  eftir  flokkum  Oft  eru  tvœr  eða 
fifiiri  ^ögur  sama  efnis,  alt  sama  sagan  upphofiega, 
en  með  mismunandi  skrásetning  eða  öðrum  minni 
háttar  afhrigðum ;  og  virðist  óþarft  að  vera  að 
prenta  það  alt  i  skemtihók  handa  alþýðu,  þótt 
nokkurs  vert  sje  fyrir  fræðimenn,  heldur  hitt  nóg, 
að  taka  þá  frásögnina,  sem  mest  er  i  varið  eða 
hest  er  skrásett  Og  svo  er  hjer  gert  —  styttingin 
á  safninu  aðallega  i  þvi  fólgin. 

Næsti  hæklingur  verður  úrval  úr  útilegu- 
mannasögum.  Þá  koma  æfintýrin,  og  síð- 
an  hinir  fiokkarnir  hver  af  öðrum  — ,  þeir  sem 
mest  er  i  varið. 

Sögurnar  i  safni  Jóns  Arnasonar  voru  prent- 
aðar  að  mestu  óhreyttar  eins  og  sögumenn  úti  um 
landið  höfðu  ritað  þœr  og  sent  honum  sem  ritstjóra 
safnsins  ^Bera  þær  þvi  ýmsan  hlæ,  eftir  sögu- 
mönnum  úti  um  landið,  eru  því  miklu  fjölhreyttari 
að  orðfæri  en  annars  væri,  ef  einn  maður  hefði 
sagt  þær  allar  eða  fært  i  letur ;  enda  virðist  hest 
hœfa   að  fara  svo  að,  þar  sem  svo  margir  hændur 


IV 


kunna  engu  ver  og  oft  hetvr  en  lœrðir  menn  að 
setja  á  pappir  sögur  og  hvað  annað ;  en  með  þvi 
engar  mdUýskur  eru  i  landinu  i  liking  við  það, 
sem  er  i  öðrum  löndum,  þá  er  alt  fyrir  það  alt  af 
einu  bergi  hrotið,  svo  engin  fjórðungamót  finnast  i 
sögum  þessum.  Það  skiftir  þó,  að  siimir  fara  het- 
ur  með  sögur  en  aðriri.  Þannig  kemst  Guðhr. 
Vigfússon  að  orði  i  formálanum  fyrir  *Isl.  þjóð- 
sögur  og  œfintýri*  I.  bindi,  og  nefnir  þar  fremst- 
an  Skúla  Gislasoii,  siðar  prófast,  á  Breiðabólstað, 
en  þá  Gisla  Ko?iráðsson,  Pdl  Melsted.  Jón  Sigurðsson 
á  Gautlöndum,  sira  Sveinbjörn  Guðmundsson,  sira 
Eirik  Kúld,  Runólf  hónda  Jóns.son  i  Vik  og  loks 
ekki  sist  Þorvarð  hreppstjóra  Olafsson  á  Kalastöð- 
um. 

Þvi  er  lýst  greinilega  i  þessum  formdla  G.  V., 
hve  litihvirtar  .slikar  þjóðsögur  sem  þessar  eða  œfin- 
týri  voru  fyi  rum  hjer  d  landi,  og  viðar  þó.  Arni 
Magnússon  hinn  mikli  frœðimaður,  hafði  þær  i 
hinni  mestu  óvirðÍ77gu,  svo  sem  ömerkar  bdbiljur^ 
og  Jón  Olafsson  frá  Grunnavik  safnar  að  vi.su 
sjálfur  slikum  sögum  og  er  sýnilega  trúaður  bœði 
á  dlfa  og  fjölkyngi,  en  þorir  ekki  að  Idta  nema 
sem  min.st  .d  þvi  bera,  til  þess  að  verða  ekki  fyrir 
háði  og  spotti  fyrir  hjdtrú  og  hindurvitni.  Þessa 
skoðun  lœrðu  mannanna  þorði  og  alþýðan  eigi 
aimennilega  annað  en  aðhyilast  svona  ofan  «,  þótt 
alls  annars  hugar  vœri  i  raun  rjettri  og  var  fyrir 
það  svo  ftimin  og  óframfœrin  að  láta  uppi  við  þá 
þess  kyns  frœði  sin,  að  þegar  alt  annað  var  orðið 
ofan  á  i  þeirra  hóp,  á  fyrri  hluta  19.  aldar,  og 
þeir  orðnir  ólmir  að  safna  hverskonar  þjóðsögum 
og  œfintýrum.,  þd  tókst  ekki  fyr  en  eftir  margitrek- 


adar  tilraunir  og  langan  aldur  að  fá  hana  fil  að 
leysa  frá  skjóf^unni  afdráttarlaust.  Það  var  hinn 
nafntogadi  Islandsvinur  og  ágœti  víHndamadur^  dr. 
Konr.  Maurer,  hdskólakennari  í  Milnchen,  sem  ferd- 
aðist  hjer  Hm  land  fyrir  rúmum  40  árum  og  átti 
tal  við  menn  —  það  rar  hann  sem  best  varð  ágengt 
i  þvi  efni.  *Þá  sýndu  landsmenn  það,  segir  G.  F.,  að 
segjanda  er  alt  vin  sí?ium,  og  voru  jafn-opinskáir^ 
sem  þeir  höfðv  áður  verið  duli'-  og  legið  sem  orm- 
ur  á  gulli  á  þessum  sínum  fræðuni'.  Hann  ÍK  M) 
kom  alþýðti  í  skilning  um,  að  það  er  engri  þjóð 
hneisa  að  eiga  mikið  af  œfintýrum  og  hjátrúar- 
sögum.  heldvr  hitt,  að  'hver  þjóð  i  hpiminum,  sem 
nokkuð  er  að  manni,  hefir  þjóðsögur  og  œfintýri  og 
ýmsa  hjátrú,  og  ekki  hvað  síst  hinnr  mentuðustu  þjóð- 
ir*,  oq  þá  hitt,  að  »í  slikum  sögum  er  fólginn  hinn 
mesti  fjesjóður  og  að  þœr  lýsa  mœtavel  hugsun  og  hag 
hverrar  þjóðar  og  gáfnalagi,  og  að  i  þessu  dyljast 
menjar  af  trú  og  siðum  lengst  framan  úr  forneskjUy 
sem  ávalt  loðir  við,  þótt  sögurnar  yngist  upp. 
Fegurð  sagnanna  og  einfeldi  hlaut  oq  að  vekja  at- 
hygli  frœðimanna  á  þessari  alþýðlegu  og  hagvirku 
sagnagrein<í. 


En  töluvert  eimdi  hjer  um  hrið  eftir  af  hinni 
gömlu  litilsvirðingu  á  ^hábiJjunum  * .  Jeg  man  vel 
eftir  þvi,  skömmu  eftir  að  Þjóðsögur  J.  A.  voru  út 
komnar,  að  ein  mjög  gáfuð  og  vel  mentuð  hefðar- 
frú  kallaði  þær  aldrei  annað  en  r>vitlausu  bókina*, 
en  —  vHdi  þó  láta  bœði  mig  oq  aðra  unglinga  vera 
að  lesa  fyrir  sig  i  þeim  öllum  stundum;  betri 
skemtun  kunni  hún  ekki  að  kjósa  sjer. 

Almenningur  var  ekki  þá  búinn  að  átta  sig  á 
hinu   rjetta   sjónarrniði,  því  sem  sje^  að  slik  frœði 


VI 

her,  ad  meta  ekki  eftir  sögulegu  sannleiksgildi,  — 
þá  verða  þnu  vitanlega  að  mestu  leyti  að  hjegónia, 
—  heldur  svo  sem  hvern  annan  skáldskap,  sem  þvi 
meira  er  i  varið,  sem  hann  kemst  nær  markmiði 
alls  skdldskajyar:  að  svala  hugsjónaþrá  mannsand- 
ans  með  þvi  að  lyfta  ^nannlifinu  og  uynheiminum 
fyrir  hugskotssjónum  vorum  á  æðra  stig  marg- 
hreytilegrar  fegurðar,  og  gera  oss  gWgqskygnari 
en  ella  d  margvislega  merkilegan  sjerkennileik  i 
hug sunarhætti  og  eðlisfari  hæði  einstakra  manna 
og  heilla  þjóða  m.  m  :  það  er  þetta  siðara  atriði, 
sem  þjöðsögur  gera  einkum.  Góður  skáldskapur 
er  þvi  7njög  svo  mentandi  og  góð  skáldrit  mestu 
gersemar  í  bókmentum  þjóðanna.  En  vel  valdar  og 
vel  saqðar  þjnðsögur  og  œfintýri  e  r  \i  yfirleitt  góð- 
ur  skáldskapur,  þótt  ekki  eigi  upptök  sin  hjá  frœg- 
um  ritsnillingum^  heidur  óhreyttri  alþýðu  oft  og 
tiðum  eða  geymst  hafi  á  hennar  vörum  frá  ómunatið. 

Þessu  skáldskapargildi  þjóð.*iagna  vorra  hefir 
einn  vor  mesti  maður,  Jón  Sigurðsson,  lýst  svo  fall- 
ega  og  skemtilega,  í  ritdómi  sinvm  um  hinar  is- 
lensku  þjóðsögur,  er  dr.  Konráð  Maurer  gaf  út  á 
þýskii  eftir  fyrnefnda  ferð  sino  hjer  um  land.  að  jeq 
get  ekki  stilt  mig  um  að  prenta  það  iipp  hjer  [Ný 
Fjelagsr.  20.  191—193): 

•^Ldtum  vera,  að  mörq  trú  sje  hjdtrú  og  hind- 
urvitni;  vjer  getum  ekki  að  þvi  gert.  að  oss  finst 
þessi  trú  vera  samfara  einhverju  andlegu  fjöri  og 
skdldlegri  tilfinningu,  sem  ekki  finst  hjd  þeim,  er 
þykjast  svo  upplýstir,  að  trúa  engu.  Ldtum  vera, 
að  það  sje  hjdtrú  að  trúa  á  álfa;  oss  finst  það 
vera  skemtilegt  að  heyra  um  alt  það  lif,  sem  er  i 
hólum  og  steinum  og  klettum,  þeim  sem  nokkuð 
kveður  að.     Börnin  leika  sjer  við  álfahörnin,  smal- 


Vil 


arnir  heyra  strokkhljóð  í  hverjum  hóli  og  holti  og 
stórum  steini;  á  veturna,  þegar  þoka  er  úti  og 
myrkur  og  kafald,  þá  stendur  álfhóll  á  stólpum, 
alt  er  uppljómað,  og  dans  og  leikir  og  allskonar 
skemtun  glymur ;  álfakaupskipið  leggur  að  landi 
þar  og  þar,  og  hefr  nógan  varning.  —  En  hvad 
maður  er  nú  ncerri  því  að  eignast  nokkuð  af  þess- 
um  œfa-auði!  ALfakýrnar  eða  sœkýrnar  koma 
stundum  i  fjósið,  og  ekki  þarf  nema  aö  bita  i  bakið 
á  þeim  til  að  eignast  þær:  hin  mestu  kýrgersemi, 
sem  til  eru.  Ef  maður  .situr  á  krossgötu  á  jóla- 
nótt  (eða  nýársnótt,  segja  menn,  síðan  dramótin  voru 
flutt  frá  jólunum),  þá  koma  álfar  með  alla  sina 
gripi  og  leggja  fyrir  mann,  og  ef  maður  lœtur 
ekki  ginna  sig  á  floti  eða  öðru  slíku  sœlgœti,  held- 
ur  þraukar  tií  þess  fer  að  birta,  þá  getur  maður 
eignast  allan  auðinn  Þo  álfarnir  sje  einna  skemti- 
legastir,  þá  er  þó  gaman  að  mörgum  öðrum  vœtt- 
um,  og  ekki  er  það  mjög  óskemtilegt,  þegar  tunglið 
veður  i  skýjum,  að  sjá  sjódrauginn  korna  á  land 
og  ætla  að  fara  að  viðra  sig ;  en  jafnskjótt  og 
hann  er  kominn  upp  úr  flœðarmálinu,  þá  kemur 
landdraugur  í  7nóti,  og  gliina  þeir,  þvi  þeir  eru 
óvinir,  svo  sem  eldur  og  vatn ;  en  landdraugur  heflr 
ætið  sigur,  þangað  til  heimshvörf  verða  og  sjórinn 
ber  landið  ofurliða,  svo  manni  er  óhœtt  að  standa 
og  horfa  á.  Þegar  svona  er  vættur  i  hverju  fjalli, 
hverjum  hóli,  hverjum  steini  þá  verður  hvergi  dauft 
eða  dautt,  einkum  þegar  maður  veit  nú,  hvernig 
maður  á  að  fara  að,  hvað  sem  fyrir  kemur,  til  að 
spjara  sig  fyrir  öllnm  þessum  vœttum.  Vötnin  eru 
þá  eins  kvik,  þvi  nykurinn  er  þar  ýmist  i  manns 
liki,  og  lætur  gullkamhana  leiftra  ofansjóar,  ef 
þœr    stúlkur   koma    að    vatninu,    sem  honum  list  á, 


VIII 

ýmist  i  hestliki,  og  liggur  i  sólskininu  við  vatnið 
eins  og  apalgrár  foli,  til  að  reyna  að  ginna  &túlk- 
urnar  tiL  að  klappa  sjer  og  fara  sjer  á  hak,  svo 
hann  geti  náð  þeim  með  sjeri. 


Fyrir  börn  og  unglÍ7iga  getur  naumast  ákjós- 
anlegri  skemtibókalestur  en  slikt  þjóðs'ógusafn  sem 
þetta,  einkum  ef  siað  er  burt  úrþvi  alt  klúrt  og 
hrottalegt,  svo  sem  hjer  er  gert  og  verður  gert  i 
framhaldi  safnsins,  Það  er  og  eitt,  sem  pjóðsögur 
þessar  hafa  sjer  til  dgœtis,  að  þar  kemur  tunga 
vor  yfirleitt  fram  i  f'ógrum  og  hreinum,  en  for- 
dildariausum  búni^igi,  sem  er  mikils  um  vert  ad 
œskulýður  vor  venji  sig  við  og  geri  sjer  taman. 


Jeg  hefi  látið  sögur  úr  þætiinum  um  sæbúa 
og  V  at  ?i  a  fylgja  huldufólkssögunurn,  þótt  ekki  nái 
titill  bœklingsins  til  þeirra  raunar ;  en  mjer  þótti 
ekki  taka  þvi,  að  fara  að  auka  hann  fyrir  það. 

Eeykjavík,  6.  mars  1901. 

B    J. 


I.     Uppruni    álfa. 

Um  uppruna  huldufólka  fer  tvennum  BÖgum, 
sem  hjer  aegir. 

Einhverju  sinni  kom  guð  almáttugur  til  Adama  og 
Evu.  FögnuSu  þau  honum  vel,  og  s/ndu  honum 
klt,  sem  þau  áttu  innan  etokks.  Þau  s/udu  honum 
líka  börnin  sín,  og  þótti  honum  þau  allefnileg. 
Hann  spurði  Evu,  hvort  þau  ættu  ekki  fleiri  börn 
en  þau,  sem  hún  var  búin  að  s/na  honum.  Hún 
hvaÖ  nei  við.  jEn  avo  atóð  á,  að  Eva  hafði  ekki 
verið  búin  að  þvo  aumum  börnunum,  og  fyrirvarð  sig 
því  að  láta  sjá  þau,  og  akaut  þeim  fyrir  þá  sök  und- 
an.  Þetta  vissi  guð,  cg  segir :  >Það,  sem  á  að 
vera  hulið  fyrir  mjer,  akal  virða  hulið  fyrir  mönn- 
um«.  Þessi  börn  urðu  nú  mönnum  ósynileg  og 
bjuggu  ]  holtum  og  hæðum,  hólum  og  steinum. 
Þaðan  eru  álfar  komnir,  en  mennirnir  eru  komnir 
af  þeim  börnum  Evu,  sem  hún  syndi  guði.  Mensk- 
ir  menn  geta  dildrei  sjeð  álfa,  nema  þeir  vilji  sjálfir; 
því  þeir  geta  sjeð  menn  og  látið  menn  sjá  aig. 

Einu  sinni  var  maður  á  ferð.  H&nn  viltist  og 
vissi  ekki  hvað  hann  fór,  Loksins  kom  hann 
að  bæ,  sem  hann  þekti  ekki  neitt.  Þ&r  barði  hann 
á  dyr.  Kom  kona  roakin  til  dyra  og  bauð  hon- 
um  inn.  Hann  þáði  það.  Voru  húsakynni  fremur 
góð  á  bænum  og  þokkaleg.  Konan  leiddi  manninn 
HnldufólkssögTir.  1 


í  baöstofu,  og  voru  þar  tvær  stúlkur  fyrir,  ungar 
og  fríðar.  Ekki  sá  hann  fleira  fólk  á  bænum  en 
hina  rosknu  konu  og  stúlkurnar.  Var  honum  vel 
tekið,  gefinn  matur  og  drykkur,  og  síðan  fylgt  til 
sængur.  Maðurinn  bað  um  aö  fá  aö  samrekkja 
annari  stúlkunni,  og  var  það  leyft.  Leggjast  þau 
nú  út  af.  Vildi  þá  maðurinn  snúa  að  henni,  en 
fann  þar  engan  líkama,  sem  stúlkan  var.  Þreif 
hann  þá  til  hennar,  en  ekkert  varð  miUi  handa 
hans;  þó  var  stúlkan  kyrr  hjá  honum  í  rúm- 
inu,  svo  að  hann  sá  hana  alt  af.  Hann  spyr  hana 
þá,  hvernig  þessu  víki  við.  Hún  segir,  að  hann 
skuli  eiki  undrast  þetta;  »því  að  jeg  er  líkama- 
laua  andi€,  segir  hún.  »Þegar  djöfullinn  forðum 
gerði  uppreist  á  himni,  þá  var  hann  og  allir  þeir, 
aem  með  honum  börðust,  rekinn  út  í  hin  ystu 
myrkur.  Þeir  sem  horfðu  á  eftir  honum  voru  og 
reknir  burtu  af  himni.  En  þeir,  sem  hvorki  voru 
með  nje  móti  honum  og  í  hvorugan  flokkinn  gengu, 
voru  reknir  á  jörðu  niður,  og  skipað  aÖ  búa  í  hól- 
um,  fjöllum  og  steinum,  og  eru  þeir  kallaðir  álfar 
eða  huldumenn.  Þeir  geta  ekki  búið  saman  við 
aðra  en  sjálfa  sig.  Þeir  geta  bæði  gert  gott  og 
ilt,  og  það  mikið  á  hvom  veginn,  sem  er.  Þeir 
hafa  engan  slíkan  líkama,  sem  þjer,  menskir  menn,. 
en  geta  þó  birst  yður,  þegar  þeir  vilja.  Jeg  er  nú 
ein  af  þessum  flokki  hinna  föllnu  anda,  og  því  er 
engin  von,  að  þú  getir  haft  meira  yndi  af  mjer 
en  orðið  er<.  Maöurinn  Ijet  sjer  þetta  lynda,  og 
sagði  síðan  frá  því,  sem  fyrir  sig  hefði  borið. 


2.     Borghildurálfkona. 

Álfaborg  heitir  klettur  mlkill,  líkur  herborg, 
sem  stendur  fyrir  miðjum  botni  Borgarfjaröar  í 
Múlasyslu,  á  sljettum  mjrum,  og  mun  fjöröurinn 
draga  nafn  af  borg  þessari.  Borgin  er  á  að  geta  6 
til  8  faðma  á  hæð,  en  hjer  um  bil  24  faðma  að  um- 
máli;  er  brekka  víðast  að  neðanverðu,  en  klettar  fyr- 
ir  ofan,  og  þó  víða  uppgöngur;  melur  er  uppi  á 
borginni  og  grastorfur.  Álfaborg  var  hún  kölluð,  af 
því  að  það  var  alþjðu  trú,  að  þar  væri  höfuðból 
æðstu  álfa  og  höfðingja  huldufólks  á  austurlandi,  er 
var  geysi-margt.  Því  trúðu  menn  einnig,  að  kirkja 
þessara  borgarmanua  og  sveitunga  þeirra  væri  fremst 
í  þröngum  dal,  sem  liggur  fram  af  Borgarfirði,  og 
Kækjudalur  heitir,  þar  í  steini,  og  líkist  hann  mjög 
húai  í  lögun,  og  er  nefndur  Kirkjusteinn,  og  þótt- 
ust  menn  oft  verða  þess  varir,  að  huldufólk  reið 
þangað.  Jökulsá  heitir  næsti  bær  fyrir  framan  ^lfa- 
borgina,  þeim  megin  Fjarðarár.  Einu  sinni  bjó  þar 
bóndi,  sem  hjelt  vinnukonu  þá,  sem  Guðrún  hjet. 
Einhvern  sunnudag  um  sumar  fóru  allir  þaðan  til 
kirkju  að  Desjarmýri,  nema  vinnukonan ;  hún  var 
ein  heima.  Húsmóðir  hennar  bað  hana  að  skaka  og 
hirða  málnytu,  þegar  hún  vœri  búin  að  smala  og 
mjalta  fjeÖ.  Fór  avo  fólkið  til  kirkjunnar,  en  stúlk- 
an  að  amala,  mjólkaði  svo  ærnar  og  hleypti  þeim 
ofan  á  eyrarnar  fyrir  neðan  bæinn.  Eftir  það  fór 
hún  að  matselda,  og  þegar  hún  hafði  lokið  búverk- 
um,  kom  hún  út  á  hlað  og  skygndist  þaðan  um, 
bæði  eftir  ánum  og  öðru,  sem  fyrir  haua  bar.  Sjer 
hún    þá   margt  fólkt  ríða  fram  eftir  götunum,    sem 


Hggja  neðan  við  túnið  á  Jökulsá.  Þeasir  raenn  voru 
margir  saman  og  riðu  allir  í  litklæðum,  á  fjörugum 
hestum  og  fallegum.  Hana  furðar  þetta  því  fremur, 
sem  bæði  var  fólkið  farið  að  utan,  og  svo  það,  hvað 
seint  þetta  fólk  færi  tll  kirkju.  Allir  fóru  þeir 
fram  hjá  bænum,  nema  kona  ein ;  hún  reið  upp  tún- 
ið  og  heim  á  hlað.  Þessi  kona  var  göfug  ásjndum 
og  sælleg,  en  hnigin  á  efra  aldur.  Hún  heilsar 
stúlkunni  og  segir :  »Gef  mjer  skekna  mjólk  að 
drekka,  stúlka  mín«.  Stúlkain  hljóp  inn,  fylti  tln- 
könnu  með  áum  og  færði  henni.  En  konan  tók  og 
teygaði.  Þegar  hún  gaf  upp,  spurði  vinnukoaan  : 
»Hvað  heitið  þjerl^  En  konan  svaraði  engu  og  fór 
aftur  að  drekka,  og  drakk  annan  teyg.  Spyr  þá 
vinuukonan  hana  aftur  að  sömu  spurningu.  En 
konan  svarar  enn  eugu  og  fór  að  drekka.  Þegar 
hún  hafði  drukkið  úr  könnunni  og  lagt  lokið  yfir, 
sjer  stúlkan,  að  hún  fer  inn  í  barm  sinn  og  tekur 
þaðan  fallegan  Ijereftsklút,  ieggur  ofan  á  könnu- 
lokið  og  fær  henni,  og  þakkar  henni  fyrir,  Þá  spyr 
stúlkan  enn  í  þriðja  sinn:  l^Hvað  heitið  þjer?«  »Borg- 
hildur  heiti  jeg,  forvitna  mín«,  segir  konan,  sló  hestinn 
svipuhögg  og  reið  úr  hlaðinu  á  eftir  fólkinu  og  náði 
því.  En  vinnukonan  horfði  á  eftir  því,  og  sá  þaö 
seinast  til  þess,  að  það  reið  inn  hjá  gráum  steini 
utan  til  í  svo  nefndum  KoUutungum;  þær  liggja 
fram  til  Kækjudals.  Leið  svo  og  beið,  þangað  til 
fólkið  kom  heim  um  kvöldið  frá  kirkju ;  þá  sagði 
vinnukonan  frá  því,  sem  fyrir  sig  hefði  borið  um 
daginn,  og  syndi  fólkinu  klútinn,  sem  henni  var 
gefinn;    var    hann    avo    fallegur,    að    enginn   þóttist 


slíkan  sjeð  hafa,  og  er  sagt,  hann  hafi  gengið  milli 
höfðingskvenna  á  landinu.  En  reiðfólk  það,  sem 
vinnukonan  sá,  átti  að  hafa  verið  huldufólk  úr  Álfa- 
borginni,  og  ætlað  til  kirkju  í  Kirkusteininn  á  Kækju- 
dal. 

3.     Þórður   á  Þrastastöðum. 

Þóröur  hjet   maður;  hann  bjó  á  Þrastaatöðum  á 

Höfðaströnd  í  Skagafirði.     Hann    þótti  nokkuð  und- 

c,;^     arlegur  í  skapi.     Það    var    einn    vjtur,  að  hann  fór  íoÍ'^Jm^ 

[^\c\  að    heiman    og  œtlaði  í  kaupstað,    en   drífa    var  svo 

^'        mikil,    að  mönnum  þótti  óratandi.     Hann  bar  vöru- 

poka  og    gengur    nú    ofan  mjrAjr,  því  ekki  er  langt 

þaðan    í    Hofsós.      Þegar    hann    er     skamt    kominn, 

viDist    hann,    heldur  þó  áfram  til  kvolds;  þá  þykist  -it^^^""^ 

llícfoc     hanu    sjá    búðir    svo    haar,  að  furðu  gegndi;  gengur 

hann    þangað;    er    þar  Ijós  í  gluggum.     Haun  geng- ^^**^. 
ur  að  einum,   sjer  þar  fólk  inni  og  heyrir  h]jóðfæra-sf>^»»^ 
söng    og    sjer   dansað.     Hann    gengur    nú  að  dyrura 
og  klappar    upp  á.     Þá  kemur  fram  í  dyrnar  maður 
jKoeJt.    á    frakka    og    spyr  hanu,    hvað    hann  vilji.     Þórður 

"T^  -    •  ■r  - 

sagði     sem    var  um    yillu  sína,  og  kveðst  h^nn  vilja 

)i^íiU  íá    tsjer    húsaskjól,   ef  þess  væri  kostur.      Hiiin  kvað 

5eMVíó>.það    til    r_eiðu,    »cg  fylg  þú  mjer  inn  með  vörupoka 

þinn.     Skal    je^    yérsla    við  þig  á  morgun,  og  mun 

þjer    ekki   v^rra    þykja,^  en,  j  HofsÓ8«.     Þórður  trúði  ^^^*^'^ 

varla^sjálfum  sjer  og  hjelt  hann  sig  væri  að  dreyma. 

Nú    leiðir    frakkamaðurinri    Þórð    í    stofu,    þó  hann 

væri  ekki  ti'gulega    búinn;  var  ,þar  márgt  fólk,  kona, 

í^''''^örn    og    hjú;    var    það  alt  slffautleéa   búið,  sat  við 

söng    og    gleði.      Frakkamaður  eða  húsráðandi  mælti 


,  ^^X^yK 


6 

til .  konu    sinnar  lágt,  en  þó  avo,  að  Þórður  heyrði :   i 
lí*^        »Hjer  er    kominn    maður,    lúinn    og   viltur,  og  þarf 
/^f*^<^^hres8ingar    við.     Gerðu    honum    eitthvað  gott,  heill-  ' 
A^"^      in    mín^í.      Hún    kvað    hann    bágt    eiga,    stóð     upp 
brátt,  og  sækir  honum  mat,    bfeði  mikinn  og  góöan. 
En    húsráðandi     kemur    með    ilösku    ogr    staup    tvö>  . 
skenkir    á,    drekkur    annað    sjálfurj    en    biður    Þórð  ; 
drekka    hitt.      Hann     gerir    bað.      Þykist    hann     ei   | 
ffcöft^í**^8makkað    hafa    jafngott    vín  'a    œfi    sinni.     Þar   var 
/£:u:ue\ltiVj,:^kemtan  hin    mesta,  ogTdMaist  Þórði    ekki,  en  kyn-  ' 
legt  þótti  honum  æfintjri  sitt.     Fær  hann  nú  hvert  ; 
staupið    af    Öðru;    tekur    hann    að    verða     drukkinn. 
i^         Síðan     fekk  hann  gott  rúm,    og   svaf  af  um  nóttina.    1 
+  f<-'^*^  Um    morguninn    fekk    haun    lika    mat    og    vín  enn 
tU^       betra    en    um    kvöldið.      Siðan    gengur     húsráðandi 
-vX^'^  með    honum    út    og    bjður     honum    að    hóndla    við 
sig.     Þórður    þiggur    það.      Ganga  þeir  í  búðina;  er 
þar    allakonar  varningur.     Þórður    leggur,  inn  vörur    i 
BÍnar;  tok  kaupmaður  pær  goðarn'^helmmgi  belur  en    ; 
i*wt^AXi«t-vani    var    til  í  Hofsós. ,  >  Þórður  tók  nú  korn  í  poka    i 
sinn  og    Ijereft  og  ynuslegt  kram,  sem   hann  þurfti; 
var  það  alt  með  helmingi  betra  verði  en  hann  hafði  n 
vanist,    og    er  hann  var  búinn,  gaf  kaupmaðnr  hon-    ' 
j^        um    sjal  handa  konunni  og  btau^  handa  börnunum.    | 
Uiul^i«*v  Sagði,    að    hann    skyldi    nióta    þess,    að    hann  hefði    | 
hjálpað    syni    sínum  úr  lífsháska./    Þórður  hjelt  það    j 
ekki    verið    hafa.     Kaupmaður    sagði    það    þó   veiið    | 
hafa.     »Þú    varst    einu    sinni  staddur  undir  Þórðar-    ■ 
höfða    með    fleiri  mönnum    ungum.     Þið  láguð  eftir   .* 
byr    og    ætluðuð    fram    í    Drangey.       Þeir    fóru    að  i 
leika  sjer  að  steinkasti  og  hæfa  þar  í  klett,  en  sól- 


7 

skin    var    heitt;    hafði    sonur  minn  lagst  til  hvíldar 
undir    klettinn,    því   hann  var  iúinn  og  hafði  vakað 
um  nóttina.     Þú  bannaðir  mönnunum  steinkastið  og 
kvaðst    það    óþarfa-gaman.     Þeir    hættu  að  vísu,  en 
höfðu    þig  að  skimpi  fyrir  tiktúrur  þínar,  og  kváðu 
þig    jafnan    undarlegan    verið    hafa.     En    hefðir   þú 
>- .      «kki    þetta    bannað,    mundu    þeir    hafa    drepiÖ    son 
minn<K.     Að    svo    mæltu    fór    Þórður    að    búa    sig  á 
^>K'  -^  stað;  var  þá  bjart  veður.     "Kvaddi  nú  ÞórÖur   fólkið  (»^f^ 
alt,    en    kaupmaður    gekk  með  Jhonum  á  veg  og  bað 
hann    siðan    vel    fara,    og  snýr  heim  síðan.     Þórður 
1  heldur    iiu    leiðar    sinnar.     En    er    hann  leit  við  til 

'  kaupstaðarins,  sa  hanu  ekkert,  nema  Þórðarhöfðann, 

skamt    frá    sjer;  furðaði    hann  sig  mjög  og  gekk  nú 
heim,    fann    konu    sína,    sagði    henni    frá    og    sjndi 
henni  varninginn  og  fær  henni  sjalið.     Hún  gladdist 
við    alt    þetta    og    þakkaði     manni    sínum      gjöfina. 
Varningur  Þórðar  gekk  víða  til  synis,  og  hafði  slík.-  'í'*^^ 
ur  aldrei  sjest  hjer  á  landi,  og  þó  víðar  væri  leitaÖ.  ^í^^***'^ 
Aldrei    sá    Þórður    kaupmanninn    nje  nokkuð  af  því 
fólki    síðan.     Eií    af  varningnum  átti,hann  til  sjnia    4\/ L^ 
alla  sína  æfi.    1^0*^'*- 

4.     Kaupamaðurlnnogljáspíkin. 

Einu  sinni  fór  maður  sunnan  af  Suðurnesjum 
norður  í  land  í  kaupavinnu.  Hann  fekk  ákaflega 
mikla  þoku,  þegar  hann  kora  norður  á  heiðarnar, 
svo  hann  viltiat.  Gerði  þá  hrét  og  kulda.  Lagð- 
ist  nú  maðurinn  fyrir,  og  tjaldaöi  þar  sem  hann  var 
kominn.  Tekur  hann  síðan  úpp  nesti  sitt  og  fer 
:yi/u^  að  borða.     En  á  meðan  hann  er  að  því,  kemur   inn 


,S^ 


rakki   mórauður   í    tjaldið,    og    er    mjög  hrakinn  og 
sultarlegur.       Sunnlendingurinn     undraðist,    að    þar 
skyldi    koma    til    hans    hundur,  er  hann  átti  engra 
djra    von.     Svo    var    rakkinn  Ijótur  og  undarlegar, 
að    honum    stóð    stuggur    af;  eigi  að  aíður  gaf  hann 
honum    þó  svo  mikið  af  nesti  síuu,  sem  hann  vildi. 
Át    hvolpurinn    gráðuglega,    og    fór   síðan    burtu  og 
hvarf  út   í    þokuna.      Maðurinn    skifti  sjer    ekki    af 
þessu,    en    fór    að    sofa,    þegar    hann    var  búinn  að 
bor8a_,     og    hafði    hnakkinn    undir    höfðinu.       Þegar 
haun    var    sofnaður,    dreymdi    hann,    að    kona   kom 
inn    i  tjaldið.     Hún    var    mikil    vexti    og    hnigin    á 
efra  aldur.    Hún  segir:  ^Jeg  þakka  þjer,  maður  minn, 
fyrir  hana  dóttur  mína;  en  ekki  get  jeg  launað  þjer 
fyrir  hana    eem  skyldi.     Þó  vil  jeg,  að  þú  þiggir  af 
mjer  Ijáspíkina  þá  arna,  sem  jeg  legg  undir  hnakkinn 
þinn.     Jeg    vona,    að  hún  verði  þjer  að  góðu  gagni, 
og  mun  hún  eíns  bíta,  hvað  sem  fyrir  verður.     Aldr- 
ei    skaltu    eldbera    hana,    því    þá    er  hún  ónýt,  en 
brjna  máttu  hana,  ef  þjer  þykir  þess  þurfa«.  Síðan 
hvarf  konan  burt.     Þegar  maðurinn  vaknaði,  sá  haun, 
ab    upp  var  Ijett  þokunni  og  albjart.     Sól  var  hátt 
á  lofti.     Varð  þá  raanninum  fyrst  fyrir  að  taka  hesta 
si'na    og  búast  á  atað.     Tekur  hann  þá  saman  tjald 
i8    og    leggur    á    hestana.     En  þegar  hann  tók  upp 
hnakkinn  sinn,  sá  hann  þar  undir  Ijá,  svo  sem  hálf- 
sleginn  og  all-liðlegan,  en   þó  ryðgaðan.     Man    hann 
þá    eftir    draumnum,"   og    hirðir    spíkina.    Fer   hann 
8V0  á  braut,  og  gengur  vel.     Finnur    hann    bráðum 
veginn,  og  heldur  hið  skjótasta  til  bygða.     En  þegar 
hann  kom  norður,  vildi  enginn  taka  hann;  því  allir 


voru  þá  búnir  að  fá  sjer  nóg  kaupafólk,  og  líka  var 
þá  nærri  því  liðin  vika  af  slœttinum.  Hann  heyrir 
þá  sagt,  að  þar  sje  kona  ein  í  sveitinni,  sem  engan 
kaupamann  hafi  tekið.  Hún  var  auðug  að  fje,  og 
þótti  hún  margt  kunna.  Hún  var  ekki  vön  að  taka 
kaupafólk,  og  byrjaði  aldrei  sláttinn  fyr  en  viku  og 
hálfum  mánuði  á  eftir  öðrum,  og  þó  var  hún  jafn- 
an  eins  fljótt  búin  með  tún  eins  og  aðrir.  Þá  sjald- 
an  hún  hafði  tekið  kaupamenn,  hjelt  bún  þá  ekki 
nema  eina  viku,  og  galt  engum  kaup.  Sunnlend- 
ingnum  var  nú  vísaÖ  til  þessarar  konu  og  sagt  frá 
siðum  hennar.  Og  af  því  hann  fekk  hvergi  vinnu, 
fór  hann  til  henuar  og  bauðst  að  slá  hjá  heuni. 
líún  tók  því  vel,  og  kvaðst  mundu  lofa  honum  að 
vera  eina  viku.  »En  ekki  geld  jeg  þjer  kaup^,  segir 
hún,  »nema  þú  sláir  svo  mikið  alla  vikuna,  að  jeg 
geti  ekki  rakað  Ijána  upp  á  laugardaginnc^.  Þetta 
þótti  honum  góður  kostur,  og  fór  nú  að  slá.  Tók 
hann  þá  spíkina,  álfkonunaut,  og  fanst  honum  hún 
bíta  vel.  Aldrei  þurfti  hanu  að  brjna,  og  svona 
sló  hann  í  samfleytta  5  daga.  Þótti  honum  hjer 
gott  að  vera,  og  var  konan  góð  við  hann.  Einu 
sinni  varð  honum  gengið  út  í  smiðju.  Þar  sá  hann 
ógrynni  af  orfum  og  hrífum.  og  Ijáabunka  stóran. 
Furðaði  hann  sig  á  þessu,  og  þótti  konau  ekki  vera 
á  hjarni  með  amboð.  Á  föstudagskvöldið  fór  hann 
að  sofa,  eins  og  hann  var  vanur.  Dreymdi  hann 
þá  um  nóttina,  að  álfkonan.  sú  sem  gaf  honum  Ijá- 
inn,  kom  til  hans  og  sagði  :  »Mikil  Ija  er  nú  orð- 
in  hjá  þjer,  en  eigi  mun  konan,  húsmóðir  þín,  verða 
lengi    að    skara    henni  saman,  og  þá  rekur  hún  þig 


10 

burt,    ef    hún    getur  náð  þjer    á  morgun.     Þú  skalt 
þyí  ganga  í  smiðjuna,  ef  þú  heldur,  að  Ijáin  ætli  að 
þrjóta,  og  taka  svo  mörg  orf,  sem  þjer  líst,  og  binda 
Ijái    í    þau    og  bera    þau    út  í  teiginn  hjá  þjer,  og 
reyna    hvernig  þá  fer«.     Þegar  álfkonan  hafði  þetta 
mœlt,  fór  hún  burt,  en  kaupamaður  vaknaði  og  reis 
á  fætur.     Fór  hann  þá  að  slá.     Um  miðjan  morgun 
kemur  konan  út,  og  hefir  hún  þá  5  hrífur  meÖ  sjer. 
Hún    segir:     »Mikil  er    Ijáin    orðin,  og  meiri  en  jeg 
hugaaði<j;.     Lagði  hún  þá  hrífurnar  til  og  frá  í  teig- 
iun,   og  fór  að  raka.     Það  sá    kaupamaður,   að  mikið 
rakaði   konan,  en  eigi  rókuðu  hrífurnar  minna,  og  sá 
hann    þó    engan.     Þegar    leið  fram  að  miðjum  degi, 
sá    hann,  að    Ijáin  ætlaði  að  þrjóta.      Gekk   hann  þá 
í    smiðjuna,     tók    þar    orf    nokkur    og    batt    í    Ijái. 
8íðan    gekk    hann    út  aftur  á  völlinn,  og  stráði  orf- 
unum    tii  og  frá  með  óslægjunni.      Fóru  þau  þá  öll 
að  slá,  og  stækkaði  þá  blettnrinn  óðum.     Gekk  þetta 
allan    daginn    til    kvölds,    og   þraut  ekki  Ijáin.     En 
þegar    kvöld    var    komið,   gekk    konan  heim  og  tók 
hn'fur    sínar.     Bað    hún    þá  kaupamann   koma  heim 
líka    og    bera    með  sjer    orfin.     Sagði  hún,  að  hann 
kynni     meira    en    hún   hefði  hugsað,  og  skyldi   hann 
njóta    þess    og    vera    hjá    sjer  svo    lengi,  sem  hann 
vildi.     Varð    hann    svo    hjá    henni    um  sumarið,    og 
kom  þeim  vel  saman.    Heyjuðu  þau  vel,  og  fóru  þó  í 
hægðura  sínura.     Um  haustið  galt   hún  honum  kaup 
geysimikið,    og    fór    hann  suður   með  það.     Sumarið 
eftir    var    hann    og    hjá  henni,   og  svo  mörg  sumur, 
sem  hann  fór  í  kaupavinnu.     Síðar  meir  reisti  hann 
bú  á  Suðurnesjum,  og  þótti  jafnan  hinn  besti  dreng- 


11 

ur     Hanu    var    besti  sjómaðar,    og    mesti  dugnaðar- 

maður    til    hvers,    sem  hann  gekk.      Hann  gekk  ætíð 

einn  að  slætti,  og  hafði  aldrei  annan  Ijá  en  spíkina, 

álfkonunaut.     Þó    var    hann    jafnan    eins  fljótur  og 

aðrir  að  slá  tún  sitt,  en  ekki  hafði   hann  annað  gras 

en  túnið,  eins  og  þar  er  tiðaat.     Eitt  sumar  bar  avo 

við,    að    hann    var  róinn  til  fiskjar.     Þá  kom  nábúi 

hans    til    konu  hans,  og  bað  hana  að  Ijá  ajer  Ija  til 

að    slá    með ;    því    hann    sagðist  hafa  brotið  spíkina 

sína,    og     var     raðalaus.      Konan     fór    að    leita    hjá 

manni    sínum,    og    fann   spíkina    góðu,  en  engan  Ijá 

annan.     Hún  Ijær  bóndanura   spíkina,  en  tekur  hon- 

um    vara  fyrir    að  eldbera  hana ;  því  það  sagði  hún 

að    maður    sinn    gerði    aldrei.     Hanu    lofaði  því.  og 

fór  heim.     Batt  hann   spíkÍDa  í  orfið,  og  fór   að    slá, 

en  uáði  engu  hári  af  með  henni.     Reiddist  þá  bóndi, 

og    br/ndi    spíkina,    en    það  dugði  ekki.     Fór  hann 

þá  í  smiðju,  og  œtlaði  að  dengja  spíkina ;  því  hann 

hugsaði,  að  ekki  væri  mikið  í  húfi,  þó  hann  eldbæri 

spík    þessa.     En    undir    eins    og  hún  kom  í  eldinn, 

rann    hún  niður,    aem    vax,     og  varð  að  gjalli  einu. 

Fór    þá    bóndi    og    sagði    konunni    hvar  komið  var. 

Varð  hún  þá  hrædd;  því  hún  vissi,  að  þetta  mundi 

manni    sínum     lika     stórilla,    þegar    hann   vissi   það. 

Það    varð    og.     Þó    er  þess  eigi  getið,  að  hann  Ijeti 

það  lengi    á  sig  fá,  en  samt  sló  hann  þa  konu  sínafyi- 

ir  tiltækið,  og  bar  það  ekki  við  hvorki  fyr  nje  síðar. 

5.     Sýslumannskonan    á    Bustarfelli 

Að  Bustarfelli  í  Vopnafirði  var   einu  sinni  svslu- 
maður,    ríkur   og  stórættaður.     Hann  var  kvongaður 


12 

og  átti  rausnarbú  mikið.  Sá  var  siSur  á  Bustarfelli, 
að  fólliið  lagðiat  til  svefna  á  vetrura,  áður  en  Ijós 
var  kveikt  í  baðstofu,  og  rjeð  kona  sýslumannsins  því 
altjend,  hvað  lengi  var  sofið.  Kveikti  hún  sjálf  Ijós 
og  vakti  fólkið.  Það  var  einhverju  sinnl,  að  konan 
vaknar  ekki,  sem  hún  var  vön,  og  fer  vinnufólkið 
á  fætur  og  kveikir.  Vill  ekki  sjslumaður  láta  vekja 
hana;  segir  hann,  að  hana  muni  dreyma,  og  skuli 
hún  njóta  draumsins,  Og  or  langt  er  liðið  á  nótt, 
vaknar  hún  loksins  og  varpar  all-mæðilega  öndinni. 
Segir  hún  þá  draum  sinn,  að  henni  þykir  maður 
hafíi  komið  að  sjer  og  beðið  sig  upp  standa  og  fara 
með  sjer.  Hún  gerði  það,  og  fer  hann  raeð  hana 
nokkuð  frá  bænum  og  að  steini  einum  atórum, 
sem  stóð  í  landeign  Bustarfells  og  hún  þekti.  Mað- 
urinn  gengur  þrievar  rjettsælis  kring  um  steininn  ; 
og  sjnist  þá  konunni  hann  verða  að  litlu,  en  akraut- 
legu  húsi.  Leiðir  hann  svo  konuna  inn  í  húsiS, 
og  er  þar  alt  fagurlega  um  búið.  Þar  sjer  hún,  að 
kona  liggur  á  gólfi  og  er  mjög  þunglega  haldin. 
Kerling  ein  var  og  í  húsinu,  en  ekki  fleira  manna. 
Maðurinn  bar  þá  upp  erindi  sitt  við  konu  sfslu- 
manns  og  biður  hana  að  bjarga  konu  sinni,  sem 
liggi  á  gólfi,  og  muni  deyja,  nema  hún  njóti  að 
fulltingis  menskra  manna.  Sýslumannskonan  geugur 
þá  að  sœngurkonunni  og  segir :  »Jesús  góður 
hjálpi  þjer«.  Við  þessi  orð  brá  svo,  að  konan  verð- 
ur  bráðum  Ijettari,  og  aflar  það  þeim  öllum  hinnar 
mestu  gleði.  Það  sjer  sjslumannskonan,  að  eftir  það 
hún  nefndi  Jesú  nafn,  skreiðist  kerling  ofau  og 
sópar    sem    vandlegast    innan   alt  húsið,  og  ímyndar 


13 

sýalumannskonaii  gjer,  að  kerlingu  hafi  lítið  þótt 
hreinkast  híb/lin  vi5  þa5  nafn.  Nú  or  tekið  til  að 
lauga  barnið,  og  skal  syslumannskonan  verða  fyrir 
þeim  starfa.  Fœr  »ængurkonan  henni  bauk  með 
smyrslum  í,  sem  hún  á  að  bera  í  augu  barnsins,  um 
leið  og  hún  laugar.  Þetta  gerir  s/slumannskonan, 
og  ætlar,  að  smyrsl  þeasi  muni  heilnæm.  Dett- 
ur  henni  í  hug  að  bera  þau  í  augu  sjer,  en  þorir 
það  þó  ekki  fyrir  fólkinu.  Þó  getur  hún  meS  lagl 
og  8V0  enginn  sá  brugðið  fingurgóminum  í  hægra 
auga  sitt.  Er  svo  lokið  lauguninni,  og  bfst  syslu* 
mannskonan  til  heimferða.  En  að  skilnaði  gefur 
sængurkonan  henni  dúk  mjög  dyran ;  var  hann  úr 
guðvef  og  allur  gullofinn.  Gengur  svo  maðurinn 
með  sýslumannskonunni  út  úr  húsinu,  og  er  þau 
komu  út,  gengur  hann  þrisvar  rangsælia  kring  um 
húsið,  og  veröur  það  þá  aftur  að  steini.  Fylgir 
bann  konunni  síðan  aftur  heim  að  Bustarfelli,  og 
skilur  þar  viö  hana.  Tekur  nú  syslumannskonan 
dúkinn  undan  höfði  sjer,  og  synir  t'l  jartegna 
um  sögu  sína.  Þóttist  enginn  slíkan  grip  sjeð  hafa 
af  samri  tegund,  og  er  svo  sagt,  að  dúkur  þessi  sje 
enn  hafður  að  altarisklæði  við  kirkju  þá,  sem  Bust- 
arfell  á  kirkjusókn  að. 

En  frá  syslumannskonunni  er  það  að  segja, 
að  hún  fann  þá  breytingu  á  hægra  auga  sínu,  sem 
hún  hafði  borið  smyrslln  í,  að  nú  sá  hún  með  því 
alt,  «em  gerðist  bæði  í  jörðu  og  á.  Er  svo  sagt, 
að  nálægt  Bustarfelli  sjeu  klappir  miklar  og  björg 
stór.  Sá  nú  syslumannskonan,  að  þetta  var  raunar 
öðruvísi    en  sýndist,  og  að  þetta  voru  alt  bæir,  hús 


14 

og  þorp  stór;  var  það  alt  fult  af  fólki,  sem  hafði 
alt  atferli  sem  annað  fólk,  sló  og  rakaðl  og  yrktl 
tún  og  engjar.  Það  átti  naut,  sauði  og  hesta,  sem 
alt  gekk  innan  um  annan  búsmala,  og  eins  fólkið. 
Það  gekk  með  öðru  fólki  og  vann  það,  sem  því 
sjndist.  En  enginn  sá  það,  nema  sýslumannskonan ; 
tók  hún  eftir  því,  að  þetta  fólk  var  miklu  verk- 
hygnara  og  veðurglöggara  en  alt  annað  fólk;  breiddi 
það  ekki,  þótt  á  væri  brakandi  þerrir.  Tók  s/slu- 
mannskonan  eftir  því,  að  þá  kom  ætíð  þerrir,  þegar 
það  breiddi,  en  rigning,  ef  það  breiddi  ekki,  en 
aðrir  breiddu,  og  svo  var  um  annan  verknað.  Tók 
sfslumannakonan  mjög  eftir  því  búnað  og  verklag, 
og  þótti  henni  sjer  það  alt  að  góðu  verða.  Liðu  svo 
fram  nokkrir  tímar. 

Þaö  var  einhverju  sinni,  að  sfslumannskonan 
kemur  í  kaupstað.  Og  er  hún  kemur  í  krambúð, 
sjer  hún,  að  kona  sú,  er  hún  sat  yflr  forðum,  er 
fyrir  innan  búðarborðiÖ.  Hefir  hún  tínt  saman  og 
hlaðið  í  fang  sjer  ýmislegu,  sem  fágætast  var  af 
kramvöru  hjá  kaupmönnum.  Það  sjer  s/slumanns- 
konan,  að  enginn  veiður  var  við  konu  þessa,  nema 
hún.  Hún  gengur  því  að  borðinu,  og  segir  mjög 
vingjarulega :  >0g  við  sjáumst  þá  hjerna  aftur«. 
fíuldukonan  snjr  sjer  við  mjög  reiðulega  og  hrækir 
í  hægra  augað  á  sjslumannskonunni,  en  mælti  ekki 
orð.  En  svo  brá  við,  að  sjslumannskonan  sá  ekki 
huldukonuna  upp  frá  því,  og  ekkert  framar  en 
hún  hafði  sjeð,  áður  en  hún  bar  smyrslin  í  hægra. 
augað  á  sjer. 


15 

6.     Álfkonan    í   Ásgarðsstapa. 

í  HvararassTeit  í  Dalasfslu  er  bær  sá,  er  Aa- 
garður  heitir.  Stendur  hanc  akamt  frá  sjó  undir 
fjallshíð  einni  fagurri.  Með  sjónura  liggur  grund 
ein,  sljett  og  fögur.  Fyrir  ofan  grundina  er  flói 
mikill,  og  liggur  hann  upp  undir  bæinn  í  Aagarði. 
Upp  úr  miðjum  flóanum  stendur  stapi  mikill,  og 
er  hann  kallaður  Ásgarðsstapi.  Það  rar  gamaila 
manna  mál,  að  þar  byggi  álfafólk,  enda  þóttust 
menn  oft  verða  varir  við  það.  Einhvern  tíma  bjó 
í  Ásgarði  bóndi  nokkur,  ungur  að  aldri  og  atgerfii- 
maður  hinn  mesti.  Hann  átti  unga  konu;  var  hún 
kvenskórungur  mikill  og  fríð  sjnum.  Á  aðfanga^ 
dagskvöld  jóla  var  hún  eitt  sinn  einsaman  frammi  í 
búri,  og  skar  niðar  hangikjöt,  sem  hún  ætlaði  að 
skamta  heimilisfólkinu,  sem  enn  er  títt  í  sveitura 
um  það  leyti  ársins.  Meðan  hún  var  að  þesau, 
kom  til  hennar  ókunnugur  maður,  tekur  1  hönd 
hennai  og  leiðir  hana  út,  og  alla  leið  ofan  að  Ás- 
garðsstapa.  Stapinn  var  opinn,  og  gengu  þau  þar 
inu.  Kona  lá  þar  á  gólfi  og  var  þungt  haldin. 
Hinn  ókunni  maður  leiðir  konuna  að  rúmi  hennar 
og  raælti:»Þetta  er  konan  raín,  og  liggur  hún  í 
barnsnauð;  láttu  sjá  og  reyndu  til  að  hjálpa  henni<c. 
Konan  fer  um  hana  höndum,  og  innan  stundar  verður 
hún  Ijettari.  Þegar  barniö  var  fætt,  Uugar  konan 
það  og  reifar  síðan.  Fær  huldukonan  henui  þá 
Btein,  svartan  að  lit,  og  bjður  henni  að  strjúka 
honuDD  um  augu  barnsins.  Hún  gerir  svo,  en 
bregður  honura  um  leið  á  annað  auga  sitt,  svo 
ekki   bar  á.     Henni  þykir  þá  undarlega  við  bregða; 


16 

J)yí  nú  8Jer  húu  með  því  auganu  alla  hluti  í  jörðu 
og  ^í  og  Gkki  síður  anda  en  menn.  Að  því  búnu 
tekur  álfamaðurinn  í  hönd  henni  og  leiðir  hana 
upp  uudir  Ásgarðstún.  Að  skilnaði  þakkar  hann 
henni  liðeinni  sitt  með  mörgum  fögrura  orðum  og 
biður  hana,  að  hann  megi  vitja  hennar  aftur,  ef  sjer 
liggi  á,  og  segir  henni,  að  hún  skuli  fara  snemma 
á  fætur  morguninn  eftir,  og  muni  hún  þá  finna 
kistil  á  bæjarkampinum;  í  honum  muni  vera  kven- 
búningur^  sem  hún  skuli  eiga,  og  vera  í  jóladaginn 
eða  nýársdag,  hvorn  daginn  sem  messað  verði  í 
Asgarði.     Að  svo  mæltu  skilja  þau. 

Konan  kemur  nú  heim,  og  lætur  ekki  á  neinu 
bera;  rís  hún  úr  rekkju  um  morguninn,  áður  en 
nokkur  vaknar;  var  þá  kistill  á  bæjarkampinum  og 
í  honum  kvenfatnaður,  skrautlegur  mjög,  svo  að 
hún  haföi  engan  sh'kan  sjeð.  Um  daginn  var  messað 
í  Asgarði,  og  varð  öllum  starsjnt  á  skrúða  þann 
hinn  fagra,  sem  hún  var  í. 

Samfleytt  10  ár  eftir  þetta  hvarf  hún  á  hverju 
ári,  hjer  um  bil  hálft  dægur,  og  stundum  heilt,  og 
vissi  enginn,  hvað  af  henni  varð.  Bóndi  gekk  oft 
á  hana  og  bað  hana  að  segja  sjer,  hvert  hún  færi; 
■en  þess  var  ekki  kostur,  hún  sagðist  engum  segja 
það.  Svo  bar  til  eina  nótt,  að  húskarl  bónda  í  As- 
garði  gat  ekki  sofið.  Hann  heyrir  þá,  að  komið  er 
á  glugga  þann,  sem  var  yfir  hjónarúminu,  kallað 
til  konunnar  og  hún  beðin  að  koma  skjótt;  því  nú 
sje  konan  sín  lögst  á  gólf,  og  segi  sjer  þungt  hugur 
um.  Konan  bregður  við  skjótt,  klæðist  hljóðlega, 
og  fer  svo  fram  úr  baðstofunni.    Bóndi  saknar  henn- 


17 

ar  um  morguninn  og  verður  hvetft  við.  Allir  klæð- 
abt  skjótt,  en  þegar  þeir  koma  út,  sjá  þeir,  hvar 
hún  kemur  gangandi  neðan  úr  flóa.  Þegar  hún 
kemur  heim,  er  hún  grátin  mjög.  Hún  segir  þá 
upp  alla  söguna,  að  hún  hafi  á  hverju  ári  verið  sótt 
til  konunnar  í  stapanum,  en  nú  hafi  hún  dáið  af 
barnsförum. 

Svo  bar  til  nokkurum  árum  síðar,  að  kona  þessi 
var  stödd  vestur  í  Stykkishólmi;  var  þar  þá  kaup- 
stefna  fjölmenn.  Hún  þekkir  þar  álfamanninn  úr 
Asgarðsstapa.  Verður  hún  þá  of  bráð  á  sjer  og  seg- 
ir:  »Þú  ert  þá  hjerna«.  Hann  gengur  þegjandi  að 
henni  og  rekur  fi'ngur  sinn  í  auga  hennar  hið  skygna, 
er  hún  sá  alt  með,  og  frá  þeirri  stundu  var  hún 
blind  á  því,  og  iðraði  mjög  síðan  ógætni  sinnar. 
En  auðnukona  hin  mesta  var  hún  alla  æfi. 

7.    Skafti    i  æ  k  n  i  r  S  æ  m  u  n  d  8S  0  n. 

Skafti  hjet  maður;  hann  var  Sæmundsson; 
Guðríður  hjet  móðir  hans;  þau  bjuggu  í  Bóndhól  á 
M/rum,  er  þessi  saga  gerðist.  Skafti  var  á  ungum 
aldri,  og  var  hann  hafður  til  smala  á  sumrum  og 
annars,  þegar  veður  var  gott.  Það  var  eitt  vor,  er 
hann  var  7 — 9  vetra,  að  hann  var  látinn  smala 
lambám,  er  stíað  var;  er  það  vani  í  sveitum,  að 
fara  snemma  á  stekkinn  á  morgnana,  til  að  mjólka 
ærnar  og  hleypa  lömbunum  úr  stíunni.  Skafti  var 
árrisull  mjög  og  fór  á  fætur  á  morgnana  til  þess, 
en  fjekk  aftur  leyfi  hjá  foreldrum  sínum  til  að  leggja 
sig  fyrir,  er  hann  kom  af  stekknum,  meðan  móðir 
hans  var  frammi  við  matseld.  Einn  morgun  var 
HaldufólksBÖgur.  2 


18 


það,  sem  oftar,  að  hann  lagði  sig  fyrir  í  öllum  föt- 
um,  en  móðir  hans  var  frammi  við;  þetta  var  miUi 
miðmorguns  og  dagmála.  Litlu  síðar  sá  móðir  hans, 
að  hann  gekk  fyrir  búrdyrnar,  fram  bæjargöngin; 
hugði  hún,  að  hann  mundi  ekki  hafa  getað  sofnað, 
og  hefði  farið  eitthvað  út.  Hún  veitti  því  svo  ekki 
frekari  eftirtekt.  Þegar  bjsna  tírai  var  hðinn,  verð- 
ur  hún  þess  vör,  að  hann  geDgur  aftur  inn  í  bað- 
Btofuna,  og  þótti  henni  honum  hafa  dvalist  vonum 
lengur  úti;  gaf  hún  sig  ekki  að  því,  fyr  en  hún 
fer  alfarið  inn  í  baðstofuna,  og  sefur  Skafti  þá,  og 
iiggja  skórnir  hans,  eins  og  hún  átti  von  á,  fyrir  fram- 
an  rúmstokkinn,  en  hann  hafði  lagt  hægri  hönd  sína 
ofan  á  fötin,  og  var  storkin  blóðrák  á  akakk  yfir  alla 
efstu  köglana  á  hendinni.  Hún  gerir  sjer  ekkert  far 
um  það  meira,  er  hún  sá,  að  blóðið  var  storkið.  Þegar 
hann  vaknar,  spyr  hún  haun,  hvernig  standi  á  blóð- 
inu  á  hendinni  á  honum,  eða  hvort  hann  hefði 
meitt  8Íg.  Hann  kvað  nei  við  því,  og  sagðist  ekk- 
ert  vita  til  þess,  en  þá  varð  hann  og  þess  var,  að 
bbndin  var  öll  blóðstorkin  innan.  En  með  því 
Skafti  var  snemma  skynsamur  piltur,  sagði  hann,  er 
hann  hafði  setið  þegjandi  um  stund :  »Vera  má, 
að  blóð  þetta  standi  í  einhverju  sambandi  við  draum 
minn  áðan<.  Segir  hann  þá  frá  því,  aö  sjer  hafi 
þótt  heldur  öldruð  kona  koma  til  sín  í  svefninuai, 
með  skaut  á  höfði,  og  biðja  sig  að  ganga  með  sjer. 
Hann  kvaðst  hafa  gert  það,  og  er  þau  voru  kom- 
in  skamt  úr  túni  á  Bóndhól,  hafi  orðið  fyrir  þeim 
húsabœr  h'till,  er  hann  hefði  ekki  þekt;  þar  hefði 
konan    beðið    hann  að  ganga  inn,  því  hún  ætlaði  að 


19 


biðja  hann  að  hjálpa  dóttur  sinni,  sem  lægi  í  barns- 
nauð.  Skafti  gekk  inn  með  henni  og  kom  í  bað- 
Btofu;  þar  var  pallur  í  báðum  eudum,  og  3  rúm  á 
óðrum  pallinum,  en  eitt  á  öðrum.  I  því  rúmi  lá 
stúlka  og  hljóðaði  við,  Þegar  þangað  er  komið, 
segiat  pilturinn  ekkert  kunna  til  sh'kra  hluta^  því 
hann  sje  barn.  Konan  kvað  hann  mundu  lítils  við 
þurfa.  Tekur  hún  svo  hægri  hönd  Skafta  og  legg- 
ur  hana  á  h'f  stúlkunnar.  Greiðist  svo  skjótt  hagur 
hennar,  að  hún  fæddi  barnið  þegar,  Síðan  fylgir 
hin  aldraða  kona  Skafta  út  og  þakkar  honum  hjálp 
sína  með  mörgum  fögrum  orðum,  en  kvaðst  vera 
of  fátæk  til  að  lauija  honum  hana  sem  vert  væri. 
»En  það  læt,  jeg  um  mælt«,  segir  hún,  »að  þjer  skulu 
jafnan  vel  hepnast  lækningar^.  Eftir  það  hvarf  hún 
honum  sjónum  og  bær  hennar.  Þóttust  menn  þá 
skilja,  hvernig  blóðið  var  komið  á  hönd  drengsins, 
og  að  þetta  hefði  verið  álfkona.  Ummæli  álfkon- 
unnar  þóttu  rætast,  því  jafnan  var  Skafti  talinn 
heppinn  læknir,  er  hann  eltist,  og  ekki  var  hans  svo 
vitjað  til  nokkurrar  aængurkonu,  að  hann  gæti  ekki 
hjálpað.  Skafti  hafði  fjóra  um  tvítugt,  er  hann 
kom  til  Reykjavíkur,  og  var  hann  þar  síðan  til 
dauðadags.  Skafti,  sonur  hans,  var  og  heppinn  lækn- 
ir  og  hafði  mikið  álit  á  sjer.  Hann  sagði  frá  sögu 
þessari,  eftir  því  sem  amma  hans  hafði  sagt  honum 
ungum.     Hann  ijetst  í  Reykjavík  um   1870. 

8.    Álfkona  fæðir  í  híbýlum  manna. 

I  þá  tíð,  sem  Grímur  (GrímólPur)  prestur  Bessa- 
Bon    var    ritari    hjá    Jóni    Arnórssyni,   er   var  settur 


20 

til     aðstoðar    Hans     Wium,    s/slumanni     í   Mið-    og   ! 
Suður-Múlasjslu    (1769—1778),    var    það  eitt  kvöld   ''• 
í    ökammdeginu,    að    Grímur    sat    í  rökkrinu  niðri  í  I 
herbergi    aínn.     Kona    Jóns,  er  hjet  Guðrún    Skúla-   ' 
dóttir,   var    vön    að    leggja    sig    fyrir    í    rökkrinu    í  ^ 
þessu   sama  herbergi,  og  ætlaði  hún  þetta  sama  kvöld  | 
að    gera    eina,    og    gengur    inn    í    herbergið.     En  er 
hún  vill   ganga  að  rúminu,   varnar  Grímur  henni,  og 
biður   hana  að  bíða    við,    og  gerir  hún  avo,  en  verð- 
ur    þó  eigi  neins  vör.     Að  lítilli  stundu  liðinni  segir 
Grímur   að    koma    með    Ijós,    og   var   það  gert,    því   ; 
hann  kvað  einhvern  vott  vegsummerkj  asjást  mundu. 
Þegar   Ijósið  kemur,  ]j8Ír  bann  í  rúmið,  og  sjást  þar 
þá  þrír  blóðdropar.     Segist  hann  þá  sjeð  hafa  konu 
koma  inn    í    herbergið^    og   leiða  aðra  við  hönd  sjer, 
og    hefði    hún    lagst  upp  í  rúmið    og  alið  þar  barn,   1 
og    þegar     húsfreyja  hefði  komið    inn,  hefði  staðið  á   i 
koUhríðinni,  og  hefðu  þetta  verið  tvær  huldukonur. 

9.    Jón  Ámason  og  huldukonurnar. 

Um  miðja  18.  öld  var  sá  maður  uppi,  er  Jón 
hjet  og  var  Árnason;  hann  var  ungur  og  ógiftur,  er 
þessi  saga  gerðist,  og  þá  til  heimilis  hjá  foreldrum 
sínum,  sem  bjuggu  í  Bárðardal;  er  svo  sagt,  að  Jón 
væri  eftirtektarsamur  maður  og  skilríkur.  Það  var 
einhverju  sinni,  að  Jón  fór,  áaamt  fleiri  mönnum, 
að  grafa  og  flytja  brennistein  úr  Fremrinámum,  sem 
liggja  í  landsuður  frá  Mjvötnum.  Næsti  áfanga- 
staður  við  Fremrinámur  heitir  á  Heilagsdal,  og  er 
þar  jafnan  áð,  þegar  komið  er  lir  námunum.  Segir 
ekki    af    ferð    Jóns    og  þeirra    fjelaga    fyr    en    þeir 


21 


eru  bÚDÍr  aflúka  störfum  sínum  í  námunum,  og 
komnir  aftur  á  Heilagsdal  í  heimleið.  Þar  æja  þeir 
hestum  sínum  og  leggjast  til  svefns.  En  er  þeir 
eru  sofnaðir,  dreymir  Jón,  að  kona  kemur  að  honum, 
mikil  vexti  og  bláklædd.  Hún  biður  hann  upp  standa 
og  fara  með  sjer,  og  það  gerir  hann.  En  er  þau 
höfðu  farið  um  hríð,  hugsar  Jón  með  sjer,  að  þetta 
sje  eitthvað  ekki  einleikið,  og  að  betra  sje  að  snúa 
aftur  en  að  ver  fari,  og  ætlar  Jón  að  snúa  aftur.  En 
konan  biður  hann  með  mörgum  fögrum  orðum  að 
fyigjast  með  sjer,  og  skuli  hann  það  ekkert  saka, 
heldur  skuli  það  önúast  honum  til  hinnar  mestu 
gæfu.  Jón  situr  fast  við  sinn  keip,  og  skilur  þar 
með  þeim.  En  fra  fjelógum  Jóns  er  það  að  segja, 
að  um  morguninn,  er  þeir  vakna,  sakna  þeir  hang, 
og  fara  að  leita  að  honum.  Og  er  þeir  höfðu  leitað 
um  hrið,  kemur  Jón  hlaupandi  á  móti  þeim.  Spyrja 
þeir  Jón,  hvað  hann  hari  farið.  En  hann  segir  þeim 
ekkert  um  þdð.     Fara  þeir  svo  heimleiðis. 

En  er  Jón  hafði  heima  verið  2  eða  3  nætur, 
dreymir  hann,  að  hin  sama  kona  kemur  að  honum 
og  faun  hanii  í  Heilagsdal.  Er  hún  þá  mjög  reiðu- 
leg  og  talar  til  Jóns  á  þessa  leið  :  >Illa  gerðir  þú, 
Jón,  er  þú  ekki  vildir  fara  með  mjer  seinast.  Skaltu 
vita,  að  jeg  leitaði  þín  af  heilum  hug  og  í  nauðsyn 
minni.  Dóttir  mín  lá  á  gólfi  og  mátti  ekki  fæða, 
nema  menskur  maður  færi  um  hana  feöijdum,  og 
hefðirðu  orðið  hinn  mesti  gæfumaður,  ef  þú  hefðir 
leyst  mig  og  hana  af  þes^su  vandkvæði,  sem  nú 
hefir  dregið  hana  til  dauða  með  miklum  harmkvæl- 
um.      Væntir     mig,   að     þjer    snúist  hjer  eftir  flestir 


22 


hlutir  til  mótgangs  og  armæðu,  og  værirðu  þó  verra 
af  maklegur.  Uni  jeg  illa  við,  nema  þú  berir  ein- 
hverjar  menjar  samfunda  okkar<(.  Eftir  það  geng- 
ur  konan  að  Jóni.  og  tekur  annari  hendi  um 
háls  honum  svo  fast,  að  hann  hrekkur  upp,  og 
sjer  á  eftir  konunni,  er  hún  hverfur  á  burtu.  En 
Jón  hefir  fengið  svo  mikinn  verk  í  hálainn  með 
bólgu  og  þrota,  að  hann  ber  ekki  af  sjer;  fer  bon- 
um  einiægt  versnandi,  hverra  bragða  sem  í  er  Isit- 
að,  og  ætla  menn,  að  þetta  mein  muni  draga  Jón 
til  dauða.  En  engum  segir  hann,  af  hverju  það  sje 
komið.  Þriðju  nótt  dreymir  Jón  enn.  að  til  hana 
kemur  kona,  bláklædd  og  heidur  góðmaanleg.  Hún 
talaði  til  hans  á  þessa  leið :  >Illa  ferst  systur  minni 
við  þig,  því  eigi  kunnir  þú  að  vita,  hvað  undir  bjó, 
er  hún  vildi  fá  þig  með  sjer  til  heimkynna  sinna, 
og  hefnist  hún  á  þjer  saklausum.  Skaltu  taka  hest 
þinn  á  morgun,  ef  þú  verður  ferðafær,  og  ríða  inn 
í  Krosshlíð.  Hún  er  að  norðanverðu  við  Ljósavatns- 
skarð.  Þar  spretta  allakonar  grös,  og  er  þú  kem- 
ur  að  læk  einura,  innar  en  í  miðri  hlíðinni.  þá  farðu 
upp  raeð  læknura,  til  þess  þú  ert  kominn  vel  upp 
í  miðja  hlíðina.  Þar  í  hvammi  einura  vaxa  grös 
þau,  er  þú  skait  taka  og  leggja  við  mein  þitt. 
Muntu  þekkja  grösin  eftir  minni  tilvÍ3an«.  Efiir 
þetta  hverfur  konan.  Og  er  Jón  vaknar,  hefir  hann 
aldrei  jafnaumur  verið.  Hann  skreiðist  samt  á  bak 
hesti  sínum,  og  ríður  hann  inn  í  Krosshlíð;  finnur 
hann  grösin  eftir  tilvísan  konunnar.  Og  er  hann 
hefir  lagt  þau  við  hálsinn,  dregur  jafnskjótt  úr  all- 
an  verk.     Er  þar  skjótast  frá  að  segja,  að  Jón  varð 


23 


á  fám  dögum  jafngóður  og  lifði  lengi  þar  á  eftir. 
En  jafnan  þótti  hann  heldur  mótlætismaður  vera, 
og  er  svo  sagt,  að  Jón  segði  ekki  þessa  sögu,  fyr 
en  á  efri  árum  sínum. 

10.  Arnljótur  huldumaður  og  stúlkan. 
Einhvern  tíma  var  unglingsstúlka  nokkur  á 
vist  með  móður  sinni,  er  var  búandi  ekkja  og  gætti 
fjár  hennar.  Einn  morgun  snemma  gekk  hún  hjá 
hól  nokkurum;  stóð  maður  hjá  hólnum  með  dópru 
bragði,  og  beiddi  stúlkuna  að  hjálpa  sjer  og  ganga  í 
hólion  og  fara  höndum  um  konu  sína  í  barnsnauð, 
því  þá  yrði  hún  Ijettari.  Nefndi  huldumaður  nafn 
sitt,  og  kvaðst  heita  Arnljótur.  Ekki  vildi  stúlkan 
verða  við  bón  hars.  En  um  daginn,  þegar  hún  hitti 
móður  sína,  sagði  hún  henni  frá  því,  er  fyrir  hana 
hafði  borið,  og  rjeð  móðir  hennar  þá  til  þess,  að  hún 
yrði  við  bón  huldumanns,  ef  hann  leitaði  oftar  hina 
sama,  og  átaldi  dóttur  sína  fyrir  það,  hvað  óbón- 
þæg  hún  hefði  verið.  Morgunian  eftir  leitnði  huldu- 
maður  hins  sama;  en  stúlkan  synjaði.  Hinn  þriðja 
morgun  kom  hann  enn,  og  kvað  konu  sína  að  fram 
komna.  Ljet  stúlkan  þá  til  leiðast,  og  fæddi  álfkonaQ 
þegar  þrjú  börn,  en  dó  síðan.  Stúlkan  laugaði 
síðan  börnin  og  reifaði  þau,  lagði  þau  öll  í  eitt 
rúm,  las  gott  yfir  þeim  og  signdi  þau.  En  er  hún 
ætlaði  að  snúa  frá  rúminu,  hraaaði  hún,  svo  hún 
fjell  á  eitt  barnið  og  kiamdi  það  til  heljar.  Arn- 
Ijótur  fylgdi  henni  síðan  út,  og  kvað  hana  nú  sjá, 
að  betur  hefði  farið,  ef  hún  hefði  gert  bón  sína  fyr, 
og    slysalega    hefði    henni    farið    með    barnið,  en  þó 


24 


gæfi  hann  henni  ekki  sök  á  því,  þar  eð  það  hefði 
ver.ið  óviljaverk.  Gaf  hann  henni  3  gripi  að  skiln- 
aði,  og  beiddi  að  heilsa  móður  hennar,  og  þakkaði 
hennar  fyrir  góðar  tillögur  sínar,  því  þegar  stúlkan 
hafði  neitað  Arnljóti  tvívegÍ8,  kvað  hún  hana  ekki  oftar 
skyldu  koma  fyrir  augu  sjer,  ef  hún  neitaði  í  þriðja 
8Ínn.  Lithi  síðar  hitti  Arnljótur  stúlkuna  aftur,  og 
bað  hana  ganga  í  hólinn  með  sjer  og  eiga  sig,  því 
ella  dæju  börnin  í  höndum  sjer.  Lagði  hann  mjög 
að  henni,  en  hún  aftók  það  í  alla  staði.  Nokkru 
seinna  kom  ókunnugur  maður  til  þeirra  mæðgna, 
og  falaði  af  þeim  gripina,  er  álfurinn  hafði  gefið 
þeim  fyr,  og  bauð  aðra  glæsilegri  í  staðinn.  En 
stúlkan  aftók  það,  og  kvaðst  ekki  láta  þá  gripi  af 
hendi,  er  Arnljótur  sinn  hefðí  gefið  sjer.  Daginn 
eftir  hitti  Aruliótur  stúlkuna  enn,  þar  sem  hún  var 
að  rífa  hrís.  >Vel  gerðir  þú^,  sagði  hann,  »að  þú 
fargaðir  ekki  gripum  þeim,  er  jeg  gaf  þjer,  og  sjndir 
þú  í  því  trygð  þína  við  mig.  Gjörðu  nú,  sem  jeg 
bið  þig,  og  kom  með  mjer  og  búðu  hjá  mjer;  skal 
þig  þá  ekkert  skorta  og  ekkert  að  þjer  ganga<(. 
Þessu  neitaði  stúlkan  þverlega.  Þá  mælti  álfamað- 
ur:  j>Þverlynd  ertu,  og  svo  muntu  fleirum  reynast, 
en  ekki  skaltu  hafa  betra  af  því,  og  muntu  auðnu- 
iítil  upp  frá  þebsu,  en  jafnan  skal  þeirri  konu 
borgið,  er  þú  situr  yfir,  og  af  því  skaltu  jafnan 
hafa  uppeldi  þitt«.  Síðan  hvarf  huldumaðurinn. 
Þegar  stúlkan  kom  heim,  var  móðir  hennar  og  grip 
irnir  horfnir,  og  hafði  Arnljótur  numið  þau  burt  til 
8Ín ;    en  ummæli  Arnljóts  urðu  að  áhrínsorðum;  var 


25 

stúlkan    auðnulaua    og  eirði  hvergi,  eu  atkvæða-yfir- 
setukona. 

II.    Huldufólkið  í  álfaborginni  hjá  Jökulsá. 

Á    Jökulsá    í  Borgarfirði    bjó   bóndi;  eitt  haust 
var  honum  sendur  ómagi,  og  var  það  stúlka.    Hana 
hjelt  hann  í  þrjú  ár,  og  fór  ærið  illa  meÖ  hana,  Ijet 
hana    þola    erfiði    og    ault.     Á    njársdag    hið  fjórða 
ár    fara    hjónin  til  kirkju,  og  skipar  bóndi  henni  að 
vanda    að    hirða    fje    í    húsin  um  kvöldið;  en  engan 
mat    fekk    hún.      Rekur    hún    fjeð  í    móann,   sem  er 
fyrir  utan  Jökulsárbæinn,  en  fer  að  bera  hey  á  gaiða. 
Meðan  hún  er  að  þvj',   brast  á  veður,  og  ætlaði  hún 
að  ná  fjenu.      En  er  hún  kom  á  mjrina  fyrir  framan 
álfaborgina,      mætti     hún      nianni,     sem     segir    hún 
skuli  koma  með  sjer,  því  þetta  sje  hið  mesta  hættu- 
veður.      Ljet  hún   að  orðum  hans  og  fór  með  honum 
í    álfaborgina,     Þegar    hún    kom     þar    inn,    sá  hún 
þokkaleg    híbjli,    en    ekki    aðra    menn   en  kerliugu, 
sem    sat    á    hápalli.     Karlmaðurinn    vísar    henni   til 
sætia,    og    þá  fór    kerliug    ofan,    og    kom  aftur  með' 
kjöt    á    diski   og  grjón  í  aski.     Stúlkan  krosaar  sig, 
tekur    síðan    til    matar;    en    er    hún  er  mett,  tekur 
kerling  leifarnar  og  segir :     »Ekki  þurftirðu  að  krossa 
þetta,  ólukku  kindin«.    Þar  var  stúlkan   um  nóttina. 
Um    morguninn    fór    Jókulsárbóndinn    að    leita    fjár 
síns,    og  fann  hann  það  veðurbarið  og  illa  til   reika. 
Seint    um    daginn  fór  stúlkan   heim,  og  er  bóndi  sá 
hana,  varð  hann   ófrjnn,  átaldi  hana  harðlega,  og  Ijet 
bana    nú    nær    engan  mat  fá.      Samt  fitnaði  hún  óð- 
um,    og  vissi  enginn,  hvað  því  ylli.     Eitt  sinn  kom 


26 

bóndi  í  fjárhús  til  hennar,  og  fann  þar  hjá  henni 
sstuðarhupp.  Reiddist  þá  bóndi,  skeytti  á  henni 
skapi  sínu,  og  kallaði  hana  þjóf.  Um  sumarmálin 
hvarf  hún.  Ljet  þá  prestur  safna  mönnum;  leituðu 
þeir,  og  fanst  hún  ekki.  Seinna  sagði  kona,  sem 
var  á  Bakka,  að  hún  væri  í  álfaborginni,  því  hún 
hefði  verið  hjá  h*nni  fjórum  sinnum  í  barusburðar- 
nauð.     Sagði  hún  hana  lifa  þar  vel  ánœgða. 


12.     Grimsborg. 

Norðanvert  við  túnið  í  Ketu  á  Skaga  stendur  i 
klettaborg  ein  há  og  þvergnýpt;  hún  er  kölluð  ' 
Orímsborg.  Þar  á  jafnan  að  hafa  búið  huldufólk  í 
borginni,  og  hver  verið  nefndur  Grímur,  er  þar  j 
rjeð  fyrir.  Var  það  sögn  gamalia  manna  á  Skaga,  j 
þeirra  er  nú  eru  fyrir  skömmu  audaðir,  að  í  þeirra  j 
tíð  byggju  fjórir  huldumenn  í  borginni,  tveir  karlar  ' 
og  tvær  konur,  og  gengi  jafnan  tvent  senn  heim  1 
að  Ketu  og  hlýddi  tíðum,  þá  er  þar  væri  messað,  ' 
en  tvent  sæti  heima.  1 

Einn    tíma    er    sagt,  að  væru   harðindi  mikil    á 

Skaga,  svo  að  lægi  við  mannfelli  af  hungri.     Þá  var 

það    einn   dag  um  vorið,   sem  oftar,   að  leið  bóndans  i 

í  Ketu    lá   fram    hjá    borginni;  varð  honum  þá  Ijóð  i 

af  munni  og  kvað:  j 

»Láttu  reka  reyður,  j 

ríkur,  ef  þú  getur,  j 

brátt  undir  björgin  ytri,  ■ 

Borgar-Grímur,   á  morgun<.  \ 

Þá  var  svarað  úr  borginni  og  kveðið:  \ 


27 


>Reki  reyður  að  landi 

rjett  að  Ketusandi, 

heljar  bundin  bandi, 

til  bjargar  1/ð  þurfandi<, 
En   um  morguninn  eftir  var  rekinn  reyðarhvalur 
mikiil    undir    Ketubjörgum,     og    varð    þar  mörgum 
manni  gagn   að. 

Onnur  Grímaborg  er  innar  á  fjallinu  vestan 
megin  Laxárdals;  það  er  í  landi  þeirrar  jarðar,  er 
Hafragil  heitir.  í  þeirri  borg  hefir  verið  hrísrif  gott. 
En  8Ú  trú  hefir  legið  þar  á,  að  eigi  mætti  rífa  í 
borginni,  fyrir  því,  að  þá  ætti  sá  að  verða  fyrir 
einhverjum  skaða,  er  rífa  Ijeti,  gripatjóni,  eldsvoðar, 
eða    öðru    þesskonar. 

13.     >Legg  {  lófa  karls,  karls<. 

Það  var  á  einum  bæ,  að  börn  voru  úti  hjá 
hól  nokkurum  að  leika  sjer;  var  það  eitt  stúlkubarn 
ungt,  og  tvö  piltbörn  eldri.  Þau  sáu  holu  í  hóln- 
um.  Þá  átti  þesai  stúlka,  sem  yngst  var  af  þeim,  að 
hafa  rjett  inn  í  holuna  höndina,  og  sagt  að  gamni 
sínu,  eins  og  barna  er  háttur  til :  »Legg  í  lófa  karls, 
karls,  karl  skal  ekki  sjá«.  Þá  átti  að  hafa  verið 
lagður  stór  svuntuhnappur  gyltur  í  lófa  barnsins. 
Þegar  hin  börnin  sáu  þetta,  öfunduðu  þau  þetta 
barn;  þá  hafði  hið  elsta  rjett  inn  hönd  sína,  og  sagt 
hið  sama,  sem  bið  yngsta  sagði,  og  ímyndað  sjer, 
að  það  mandi  hljóta  eigi  minna  hnoss  en  hið  yngsta 
hefði  hlotið.  En  það  lánaðist  eigi;  því  þetta  barn 
fekk  ekkert,  nema  visnaða  hönd  sína,  þá  það  tók 
hana    út    úr    holunni,  og  varð  svo  meðan  það  lifði. 


28 

i4.     Tungustapi. 

I  Eyrbyggju,  seinasta  kapítula,  er  sagt  frá,  að 
kirkja  hafi  verið  flutt  í  Sælingsdalstungu,  kirkju- 
garður  grafinn  og  bein  manna  upp  tekin,  t.  d.  Snorra 
goða  og  Barkar  digra ;  var  það  á  dögum  Guðnjiar 
húsfreyju  í  Hvarami,  móður  þeirra  Sturlusona,  því 
söguritarinn  segir,  að  hún  hafi  verið  við,  og  hefir 
eftir  henni  það,  sem  greint  er  um  stærð  beinanna, 
Sagan  talar  ekkert  um,  hvera  vegna  kirkjan  var 
flutt  úr  stað,  en  á  Vesturlandi  gengur  þessi  saga 
um   tilefnið  til  flutningsina. 

I  gamla  daga.  fyrir  íiiörgum  hundruð  árum,  bjó 
mjög  ríkur  bóudi  í  Sælingsdalstungu ;  hann  átti 
nokkur  böru,  og  eru  til  nefndir  tveir  synir.  Ekki 
vita  menn,  hvað  þeir  hjetu,  og  köllum  vjer  þá  því  Arn- 
ór  og  Svein.  Þeir  voru  báðir  efnilegir  menn,  en  þó 
ólíkir.  Arnór  var  hreystimaður  og  mikill  fyrir  sjer. 
Sveinn  var  hægur  og  spakur  og  enginn  hreystimað- 
ur.  Eftir  því  voru  þeir  mjög  ólikir  í  lund;  Arnór 
var  gleðimaður  og  gaf  sig  að  leikum  með  sveinum 
þar  úr  dalnum,  og  mæltu  þeir  oft  mót  með  sjer  við 
stapa  þann,  er  stendur  niður  við  ána,  andspænis- 
bænum  í  Tuugu,  og  kallaður  er  Tungustapi.  Var 
það  skemtun  þeirra  á  vetrum,  að  renna  sjer  eftir 
harðfenni  niður  af  stapanum,  því  hann  er  hár  mjög, 
og  niður  á  eyrarnar  í  kricg;  gekk  oft  mikið  á  með 
kall  og  háreysti  kring  um  Tungustapa  í  rökkrunum, 
og  var  Arnór  þar  oftaet  "fremstur  í  flokki.  Sjald- 
an  var  Sveinn  þar  með.  Gekk  hann  þá  oftast  í 
kirkju,  er  aðrir  piitar  fóru  tilleika  ;  oft  fór  hann  líka 
einföium,  og  dvaldi  hann  þá  tíðum  niður  við  Tungu 


29 


stapa.  Var  það  mál  manna,  að  hann  hefði  mök 
við  álfafólk,  sem  bjó  í  Stapanum,  og  nokkuð  var 
það,  að  hverja  njársnótt  hvarf  hanu,  svo  enginn 
vissi,  hvað  af  honum  varð.  Oft  kom  Sveinn  að  máli 
við  bróður  sÍTin,  að  hann  skyldi  eigi  ger*  svo  mikla 
háreysti  þar  á  stapanum,  en  Árnór  gerði  gabb  að, 
og  kvaðst  eigi  mundu  vorkenna  álfunum,  þó  hátt 
væri  haft.  Hjelt  hann  uppteknum  hætti ;  en  Sveinn 
varaði  hann  við  því  oftar,  cg  sagði,  að  hann  skyldi 
ábyrgjast,  hvað  af  slíku  hlytist.  Það  bar  til  eitt 
nyárskvöld,  að  Sveinn  hvarf  að  vanda.  Lengdist 
mönnum  venju  fremur  eftir  honum.  Kvaðst  Arnór 
mundu  leita  hans,  og  sagði  hann  mundu  dvelja  hjá 
álfum  niður  í  Stapa.  Gengur  Arnór  á  stað,  alt  til 
þess  er  hann  kemur  að  stapanum.  Veður  var  dimt 
mjög.  Veit  hann  ekki  fyr  til,  en  hann  sjer  stapann 
opnast  á  þá  hlið,  sem  að  bænum  snýr,  og  Ijóma 
þar  ótai  Ijósaraðir;  heyrir  hann  kveða  við  inndælan 
BÖDg,  og  skilur  hann  af  þessu,  að  á  messu  muni 
standa  hjá  álfum  í  stapanum.  Kemur  hann  nú 
nær,  og  sjer,  hvað  fram  fer.  Sjer  hann  þá  fyrir 
framan  sig  eins  og  opnar  kirkjudyr,  og  fjölda  manns 
ioni.  Er  prestur  fagurlega  skryddur  fyrir  altari,  og  eru 
margsettar  Ijósaraðir  til  beggja  hliða.  Gengur  hann  þá 
inn  í  dyrnar,  og  sjer,  hvar  Sveinn  bróðir  hans  kryp- 
ur  fyrir  gráðunum,  og  er  klerkur  að  leggja  hendur 
i  höfuð  honum  með  einhverjum  ummælum.  Það 
hyggur  Arnór,  að  verið  sj«  að  vígja  hann  einhverri 
vígslu;  því  margir  skryddir  menn  stóðu  umhverfis. 
Kallar  hann  þá  og  segir :  >Sveinn,  kom  þú,  líf  þitt 
liggur    við«.     Hrekkur    Sveinn   þá  við,  stendur  upp 


30 


og  lítur  utar  eftir;  vill  hann  þá  hlaupa  móti  bróður 
sínum.  En  í  því  kallar  sá,  er  við  altarið  var,  og 
seg'ir :  :^Læ8Íð  kirkjudyrunum  og  hegnið  hinum 
menöka  manni,  er  raskar  friði  vorum.  En  þú,  Sveinn, 
hljtur  við  088  að  skilja,  og  er  bróðir  þinn  sök  í 
því.  En  fyrir  það,  að  þú  stóðst  upp  í  því  skyni 
að  ganga  til  bróður  þíns,  og  mattir  hans  ósvífna 
kall  meir  en  heilaga  vígslu,  skalt  þú  niður  hníga, 
og  það  örendur,  næsta  sinn,  er  þú  sjer  mig  hjer  í 
þessum  8krúða«.  Sá  Arnór  þá,  að  hinir  skryddu  raenn 
hófu  Svein  á  loft,  og  hvarf  hann  upp  um  steinhvelf- 
ing  þá,  er  yfir  var  kirkjunni.  Kveður  þá  við  drynj- 
andi  klukknahljóð,  og  í  því  heyrist  þys  mikill  inni. 
Hleypur  þá  hver  um  annan  þveran  til  dyra.  Arnór 
hleypur  þá,  sem  hann  mátti,  út  í  myrkrið  heim  á 
leið,  og  heyrir  álfareiðina,  þysið  og  hófasparkið  á 
eftir  sjer;  heyrir  hann,  að  einn  í  flokki  þeirra,  er 
fremstir  ríða,  kveður  við  raust  og  segir : 

»Ríðum  og  ríðum, 

það  rökkvar  í  hh'ðum; 

ærum  og  færum 

hinn  arma  af  vegi, 

svo  að  hann  eigi 

sjái  sól  á  degi, 

8Ó1  á  næsta  degi<(. 
Þusti  þá  flokkurinn  milli  hans  og  bæjarins,  bvo 
hann  varð  að  hörfa  undan.  Þegar  hann  var  kom- 
inn  í  brekkur  nokkurar  suður  frá  bænum  og  austur 
frá  stapanum,  gafst  hann  upp  og  hneig  máttvana 
niður;  reið  þá  allur  flokkurinn  á  hann  ofan,  og  lá 
hann  þar  eftir  nær  dauða  en  lífi. 


31 

Það  er  frá  SyeÍDÍ  að  segja,  að  hann  kom  heim- 
eftir  vökulok.  Var  hann  daufur  mjög  og  vildi  eng- 
um  segja  um  biottviat  sína,  en  kvað  nauðsyn  að 
leita  Arnórs.  V&r  hans  le.itað  alla  nóttina,  og  fanst 
hann  eigi,  fyr  en  bóndi  frá  Laugum,  er  kom  til 
óttusöngs  að  Tungu,  gekk  fram  á  hann  þar  í 
brekkunum,  sem  hann  lá.  Var  Arnór  með  rænu^ 
en  mjög  að  fram  kominn;  sagði  hann  bónda,  hvernig 
farið  hefði  um  nóttina,  eins  og  áður  er  frá  sagt. 
Ekki  kvað  hann  tjá  að  flytja  sig  til  bæjar,  því  hann 
yrði  eigi  hfgaður.  Andaðist  hann  þar  í  brekkunum, 
og  heita  það  síðan  Banabrekkur. 

Aldrei  varð  Sveinn  samur  eftir  þennan  viðburð; 
hneigðist  skap  hans  enn  meir  til  alvöru  og  þung- 
lyndis,  en  aldrei  vissu  menn  hann  koma  nærri  Alfa- 
stapa  eftir  þetta,  og  aldrei  sást  hann  nokkuru  sinni 
horfa  í  þá  átt,  sem  stapiun  er.  Gaf  hann  sig  frá 
öUum  veraldar-umsvifum,  gerðist  raunkur  og  gekk 
i  klaustur  á  Helgafelli.  Varð  hann  svo  lærður  mað- 
ur,  að  enginn  bræðra  komst  til  jafns  við  hann,  og 
Bvo  söng  hann  fagurlega  messu,  að  enginn  þóttist 
jafnfagart  heyrt  hafa.  Faðir  hans  bjó  i  Tungu  til 
elli.  Þegar  hann  var  gamall  orðinn,  tók  hann  sótt 
þunga.  Það  var  nærri  dimbildögum.  Þá  er  hann 
fann,  hvað  sjer  leið,  Ijet  hann  senda  eftir  Sveini  út 
til  Helgafella,  og  bað  hann  koma  á  sinn  fund. 
Sveinn  brá  við  skjótt,  en  gat  þess,  að  vera  mætti, 
að  hann  kæmi  eigi  hfs  aftur.  Kom  hann  að  Tuugu 
laugardag  fyrir  páska.  Var  þá  svo  dregið  af  föður 
hans,  að  hann  mátti  trauðlega  mæla.  Beiddi  hann 
Svein,  son  sinn,    að  syngja   messu  á  páskadag  sjálf- 


32 

an,  og  skipaði  að  bera  sig  þá  í  kirkju;  kvaðst  haiin 
þar  vilja  andast.  Sveinn  var  tregur  til  þessa,  en 
gerði  það  samt,  þó  með  því  skilyrði,  að  enginn 
opnaði  kirkjuna,  meðan  .á  messu  stæði,  og  sagði  að 
þar  á  riði  llf  sitt.  Þótti  mönnum  þetta  kynlegt; 
þó  gátu  sumir  þess  til,  að  hann  vildi  enn  sem  fyr 
ekki  sjá  í  átt,  sem  stapinn  var,  því  kirkjan  stóð 
þá  á  hólbarði  einu  hátt  uppi  í  túninu,  austur  frá 
bænum,  og  blasti  stapinn  við  kirkjudyrum.  Er  nú 
bóndi  borinn  í  kirkju,  eins  og  hann  hafði  fyrir 
mælt,  en  Sveinn  skrjddist  fyrir  altari  og  hefur  upp 
messusöng.  Sögðu  það  allír,  er  við  voru,  að  þeir 
hefðu  aldrei  heyrt  eins  sætlega  sungið  eða  meist- 
aralega  tónað,  og  voru  allir  því  nær  höggdofa.  En 
er  klerkur  að  lyktum  sneri  sjer  fram  fyrir  altari,  og 
hóf  upp  blessunarorðin  yfir  söfnuðinum,  brast  á  í 
einni  svipan  stormbyhir  af  vestri,  og  hrukku  við 
það  upp  dyr  kirkjunnar.  Varð  mönnum  hverft  við, 
og  litið  utar  eftir  kirkju;  blöstu  þá  við  ein?  og  opn- 
ar  dyr  á  stapanum,  og  lagði  þaðan  út  Ijóma  af 
ótal  Ijósaröðum,  og  þegar  mönnum  varð  aftur  litið  á 
prest,  var  hann  hniginn  niður,  og  var  þegar  örend- 
ur.  Fjelst  mönuum  mikið  um  þetta,  og  þar  með 
að  bóndi  hafði  einnig  á,  sömu  stundu  fallið  liðinn 
fram  af  bekk  þeim,  er  hann  lá  á,  gagnvart  altari. 
Logn  var  fyrir  og  eftir  stormbyl  þennan,  svo  að  öllum 
var  augljóst,  að  um  stormbyl  þann,  sem  frá  stapan- 
um  kom,  var  eigi  sjálfrátt.  —  Var  þá  viðstaddur 
bóndi  sá  frá  Laugum,  er  fundið  hafði  Arnór  í  brekk- 
unum  fyrri,  og  sagði  hann  þá  upp  alla  sögu.  Skildu 
menn  af  því,  að  það  hefði  komið  fram,  er  álfabiskupinn 


33 

hafði  um  mælt,  að  Sveinn  skyldi  dauður  hníga,  er 
hann  sæi  sig  uæst.  Nú  þegar  opinn  var  atapinn 
og  hurð  kirkjunnar  hrökk  upp,  blöstu  dyrnar  hvor- 
ar  á  móti  öðrum,  avo  að  álfabiskupinn  og  íáveinn  horfð- 
U8t  í  augu,  er  þeir  tónuðu  blessunarorðin;  því  dyr 
á  kirkjum  álfa  snúa  gagnstætt  dyrum  á  kirkjum 
menskra  manna  (nl.  til  austurs).  Attu  menn  hjer- 
aðsfund  um  mál  þetta,  og  var  þá  afráðið,  að  flytja 
skyldi  kirkjuna  niður  af  hólbarðinu,  nær  bænum,  í 
kvoB  hjá  læk  nokkurum.  Með  því  var  bærinn  milli 
stapans  og  kirkjudyra,  svo  aldrei  síðan  hefir  presti 
þar  verið  unt  að  sjá  frá  altari  gegnura  kirkjudyr 
vestur  í  Álfastapa,  enda  hafa  slík  b/sn  eigi  orðið 
síðan  þetta  var. 

15.    .Piltur   á    glugga   á   álfabæ. 

Einhverju  ainni,  snemma  a  þessari  öld,  var 
unglingspiltur  á  Götu  í  Súgandafirði,  er  Guðmund- 
ur  hjet.  Hann  var  smali.  Hann  sat  yfir  kindum 
og  sofnaði  á  hól  einum.  Þegar  hann  var  sofnaöur, 
þótti  honum,  að  sagt  væri  inni  í  hólnum:  »Farðu 
í  burtu  af  glugganum,  svo  að  jeg  sjái  til;  þú  getur 
annarsstaðar  verið  en  þar  sem  þú  skyggir  á  mig^. 
Hann  þóttist  segja:  »Jeg  veit  ekki  til,  að  jeg  skyggi 
á  þig  nje  aðra«.  í  þessu  bili  þótti  honum,  að  stúlka 
ungleg  kæmi  út  úr  hólnum  til  sín  og  segja:  »Stríddu 
ekki  honum  föður  mínum;  þú  hefir  ekki  gott  af 
því,  að  fara  ekki  í  burt  af  glugganumf.  Hann  sagð- 
ist  þá  hafa  viljað  velta  sjer  í  svefninum,  úr  þeim 
8tað,  er  hann  lá  á,  en  þá  hefði  hún  aagt :  »Ekki 
skaltu  gera  það  undir  eins;  jeg  skal  kenna  þjer  eitt 

HuldQfólksögnr  3 


34 

vera,  áður  en  þú  fer  í  burtu^.  Hann  þóttist  segja, 
að  hann  gæti  ekki  lært  það.  Hún  sagði:  >Jú,  þú 
getur  vÍ8t*lært  það€.  Hún  mælti  þá  fram  versið^ 
8V0  hljóðandi : 

Himneski  friðar  furstinn   hæsti, 
frelsarinn  sálna  útvaldra, 
gef  eg  þig  lofi  í  göfgun  stærstri 
greitt,  meðan  lifi  um  aldirnar; 
en  þegar  lífið  endast  mitt, 
ó  guð,  tak  mig  í  ríkið  þitt. 
En    í    því    hún    endaði  versið  vaknaði  hann  og 
sá    hana    ganga  frá    sjer  inn  í  hólinn;  en  hann  stóð 
upp    og    kunni    versið;  gekk  svo  þaðan  og  svaf  eigi 
oftar  á  þeim  hól. 

16     Álfakýrin. 

Oft  hafa  sjest  k/r  í  fjósum,  sem  huldufóik 
hefir  átt,  og  á  stundum  margar.  Það  var  eiuu  sinni, 
að  bóndi  fór  í  fjós  sitt  á  bæ  einum  á  Vestfjörðum. 
Er  hann  kom  í  fjósið,  sá  hann,  að  grá  kjr  stóð  á 
flórnum;  hann  sá,  að  hann  átti  ekki  kúna.  Bítur 
hann  þá  í  eyrað  á  henni,  svo  að  úr  blæðir;  varð  kyr- 
in  þá  hans;  því  hún  fór  eigi  burt  úr  fjósinu. 

Um  nóttina  dreymdi  konu  hans,  að  henni  þótti 
kona  til  sín  koma,  og  segja:  »llla  gerði  bóndi 
þinn,  að  marka  kú  nu'na  sjer  til  signar.  Nú  er  jeg 
bjargarlaus  fyrir  mig  og  börn  mín.  Jeg  átti  ekki 
aðra  kú,  er  mjólkað  hefði  í  vetur.  En  þín  skal 
hann  þó  njóta,  að  honum  skal  ekki  mein  að  verða, 
þó  með  því  móti,  að  hann  gefi  mjer  einn  hlut  af 
skipi  sínu  í  vetur,  hvert  sinn  er  hann  rær,  til  kross- 


35 


messu,  og  láti  hann  yera  út  af  fyrir  sig  óslægðan, 
en  jeg  skal  láta  sækja  hann«.  Þessu  játaði  konan. 
>Líka  vil  jeg  fá  kálfinn  undan  kúnni,  þegar  hún  ber<, 
segir  huldukonan.  Því  játar  og  hin.  Fer  hún  síSan 
burt.  Kcnan  segir  manni  BÍnum  frá  samtali  huldu- 
konunnar  og  sín  í  svefninum,  og  biSur  hann  að 
bregða  ekki  út  af  því,  er  hún  sagðist  lofað  hafa,  j>að 
hún  skyldi  hafa  einn  hlutinn  hjá  þjer,  þegar  þú  rer- 
ir,  til  krossmessu,  óslægðan«.     Bóndi  lofar  þessu. 

En  þegar  kyrin  bar,  hvarf  kálfurinn  þegar  á 
burt;  konan  Ijet  allan  veturinn  annars  máls  mjólk 
kjrinnar  á  afvikinn  stað;  það  var  ávalt  kvöldmjólk- 
in.  En  á  morgnana  var  hún  alt  af  á  burtu  úr  föt- 
unni.  Kjrin  komst  í  18  merkur,  og  hjelt  því  vel 
á  sjer;  undan  þessari  kú  voru  aldar  margar  kjr,  og 
urðu  flestar  vænar;  lifa  og  k/r  af  því  kyni,  að  sögn 
manna  þar  vestra. 

Bóudi  fiskaði  vel,  er  hann  reri,  um  veturinn 
og  vorið,  8V0  að  ekki  hafði  hann  í  annan  tíma  bet- 
ur  fiskað.  Ljet  hann  ávalt  skipshlutinn  sjer,  óslægð- 
an,  á  kvöldin,  er  hann  var  búinn  að  skifta;  en  á 
morgnana  var  hann  burtu;  gekk  svo  til  krossmessu. 
Daginn  eftir  krosemessu  reri  hann,  og  fiskaði  vel; 
Ijet  hann  þá  skipshlutinn  óslægðan  í  sama  stað,  er 
hann  var  vnaur  að  láta  hann.  En  am  morguninn 
var  hann  kyrr,  eins  og  hann  hafði  við  hann  skilið 
um  kvöldið;  tók  hann  þá  hlutinn  til  sín,  og  síðan 
úr  því. 

Nú  var  úti  sá  tími^  er  huldukonan  tiltók  aS 
hafa  hlutinn,  enda  vitjaði  hún  hans  ekki  framar,  og 
þótt  hún  hafi  sjeð  hann  í  sama  stað  látinn,  sem  áð- 


36 

ur    hafði  gert    verið,    og    vitað,    að    hann  væri  sjer 

ætlaður,  þá    vildi    hún  ekki  snerta  hann,  þar  eð  sá 

tími   var  á  enda,  er  hún    hafði  tiltekið  að  mega  njóta 
hans. 

17.     L  ó,   I  ó  m  í  n,  L  a  p  p  a. 

Það  var  á  bæ  einum  fyrir  vestan,  að  fjósamað- 
urinn  fór  um  veturinn  eftir  vöku,  eins  og  hann  var 
vanur,  í  fjós  að  gefa  kúm  ábæti,  áður  en  stúlkan 
fór  út,  sem  mjólkaði.  Þegar  hann  kom  í  fjósið, 
stóðu  4'  k/r  á  flórnum;  hann  hjelt,  að  þetta  væru 
kyrnar,  er  ættu  að  vera  í  fjósinu,  og  mundu  þær 
hafa  slitið  sig  allar.  Maður  þessi  var  skapstyggur  í 
lund,  og  gætir  nú  einkis,  þar  eð  hann  reiddist. 
Hann  tekur  nú  með  harðneskju  í  eyrað  á  einni,  og 
vill  koma  henni  á  bás,  en  hún  var  treg,  og  í  bráð- 
ræði  bítur  hann  í  hrygginn  á  henni  svo  fast,  að 
blóð  sprakk  út.  En  í  þessum  svifura  kom  stúlkan, 
sem  átti  að  mjólka,  í  fjósið  með  Ijós,  og  spyr,  hvað 
á  gangi;  því  að  hún  heyrði  svæsin  orð  til  mannsins, 
og  umgang  í  fjósinu.  Þegar  Ijósið  skein  í  fjósinu, 
sá  fjósamaður,  að  kýrnar  voru  á  básunura,  eins  og 
þær  áttu  að  vera,  en  engiu  fleiri  í  fjósinu  en  átti 
að  vera,  nema  sú,  er  hann  var  að  stíma  við  og 
hann  hafði  í  reiði  bitið  í;  henni  var  ofaukið.  En 
hinar  3  voru  burtu  farnar.  Stúlkan  spyr,  hverju 
þetta  gegni.  Hann  kvaðst  ekki  vita  það,  og  sagði 
henni  frá,  hvernig  hefði  staðið  á,  þegar  hann  hefði 
komið  í  fjósið,  og  hefði  hann  haldið,  að  það  vœru 
sínar  kyr,  er  á  flórnum  hefðu  staðið,  og  vœru  allar 
orðnar  lausar;  það    hefði  þá  komið  í  sig   gremja  við 


37 

þær,  og  hefði  hann  því  gripið  þessa,  er  hann  nú 
hjeldi  í,  og  ætlað  að  koma  henni  á  bás,  en  ekki 
getað  það;  en  í  básana  kveðst  hann  ekki  hafa  gáð. 
>Þetta  gerðir  þú  illa«,  sagði  atúlkan,  »og  er  jeg 
hrædd  um,  að  þú  hafir  ilt  af  þeasu^.  Fer  hún  síð- 
an  inn,  og  segir  húsbóndanum  frá;  en  húsbændum 
þeirra  þótti  þetta  hafa  mjög  illa  til  tekist.  Fer  hús- 
bóndinn  nú  í  fjósið,  og  ávítar  fjósamann  fyrir  þetta. 
Hann  vildi  láta  kúna  fara  út  úr  fjósinu,  en  kom 
henni  þaðan  ekki;  var  hún  síðan  látin  í  bás,  sem 
auður  var.  Þessi  kjr  var  með  fullu  júgri  og  stóru; 
sagði  hann  stúlkunni  að  mjólka  hana;  en  hún  gat 
litlu  náð  úr  henni.  Síðan  reyndi  konan,  og  fór  það 
á  sömu  leiÖ,  þar  eð  kjrin  ólmaðist;  gekk  þetta  í 
tvo  daga,  að  litlu  varð  náð  úr  henni.  En  um 
kvöldið  á  hinum  óðrum  degi,  er  kjrin  hafði  þar 
verið,  var  konan  sjálf  í  fjósi,  eftir  það  er  iun  var 
farið,  og  hafði  ekki  Ijós.  Þegar  hún  hafði  verið 
þar  litla  stund,  heyrði  hún,  að  farið  var  um  dyrn- 
ar,  og  inn  í  fjósið,  og  upp  í  básinri  til  kýrinnar,  og 
8V0  þaðan  og  út;  en  konan  fór  inn,  og  er  mjólka 
átti,  fór  húsfreyja  í  fjós  að  mjólka;  en  er  hún  fór 
að  mjólka  þessa  aðkomnu  kú,  Ijet  hún  eins  og  hún 
hafði  áður  látið.  Þá  heyrði  hún  sagt  á  glugga  fjóss- 
ins : 

»Ló,  ló  mín,  Lappa, 
sára  ber  þú  tappa, 
það  veldur  því,  að  konurnar 
kunna  þjer  ekki  að  klappa^. 
Þá    fór   konan  að  klappa  kúnni,   og  nefna  nafni 
sínu,     sem    hún    heyrði,    að  hún  var  nefnd  í  vísunni 


38 


af  álfkonunni  á  fjósglugganum.  Gat  hún  þá  mjólk- 
að  hana,  þar  eð  hún  stóð  þá  kyrr,  og  mjólkaði  mik- 
ið.  Ekki  er  þeas  getið,  að  hjónin  hafi  sakað;  en  fjósa" 
maðurinn  varð  lánlítill.  Margar  kjr  höfðu  komið  af 
þessari  kú,  og  var  svo  að  orði  kveðið,  að  þær  væru 
af  Löppu-kyni. 

18.     Konan    á    Breiðavaði. 

A  Breiðavaði  í  Eiðaþinghá  var  kona  ein,  sem 
kom  út  seint  um  kvöld;  og  var  þá  tunglskiu,  og 
sá  hún  tvo  menn  koma  að  bænura.  Hún  sá,  að 
annar  þeirra  benti  á  sig  með  fingri  á  hægri  hendi, 
og  fær  húu  þegar  verk  í  annað  augað,  svo  að  hún 
varð  að  grípa  fyrir  það,  og  er  hún  leit  upp  aftur. 
sá  hún  engan  mann.  Gengur  húa  þá  inn  aftur 
En  er  hún  kom  inn  í  baðstofuhitann,  elnaði  henni 
svo  verkurinn,  að  hún  gat  ekki  sofnað  um  nóttina, 
og  um  morguninn  var  augað  blátt  og  þrútið.  Fór 
hún  þá  út  að  Eiðura  til  síra  Gríras,  sem  þar  var 
prestur,  og  sjndi  honum  þessa  meinsemd.  Sagði 
hún  honura,  að  húu  hefði  sjeð  hiildumaon  af  verra 
tægi.  Hann  fór  með  hana  í  kirkju,  vígði  raesauvín, 
og  Ijet  það  drjúpa  á  augað;  dró  þá  úr  allan  verk, 
og  varð  hún  aftur  heil  heilsu  sinnar. 

19.     Umsi(iftingurinn    í    Sogni. 

Einu  sinni  var  tvíbjli  í  Sogni  í  Kjós,  og  hjet 
annar  bóndinn  G. ;  hann  átti  son,  sem  ekki  þótti 
vera  með  öllum  mjalla.  Hvorki  lærði  hann  neitt  til 
munns  nje  handa,  nje  hafðist  að,  en  lá  alt  af  í  rúm- 
inu,    og    þótti    vera    í  meira  lagi  matfrekur.     Menn 


39 

gerðu    8Jer    helst    í    grun  um  pilt    þennan,  að  hann 
vœri  umskiftingur,  en    lengi    var    það  fram  eftir,  að 
það  þótti  ekki  fullvíst.     Þegar  piltur  þesai  var  kom- 
inn    um    venjulegan  fermingar-aldur,  stóð  avo  á  einu 
sinni  um  vetur,  að  alt  fólk  fór  úr  baðstofunni  út  til 
gegninga,   nema  þessi  drengur;  hann  lá  eftir  í  rúml 
sínn,   eÍDB  og  vant  var,  og  konan  á  hinu  búinu,  aem 
lá  á  sœng  og  barnið  hjá  henni;  alt  var  þetta  í  sömu 
baðstofunni.     Þegar   fólkið  var  farið  út,  heyrði  sæng- 
urkonan,  að  geispa  mikla  fór  að  setja  að  drengnum, 
svo    henni   fór    að    þykja    nóg    um,    og  kom  í  hana 
ÓDOtahroUur  af   látunum  í  honum.     Því  næst  beyrir 
hún,  að  hann  fer  að  hafa  umbrot  í  rúminu  og  teygja 
8Íg ;    verður    hún    þess   þá  vör  þegar  eftir,  að  hann 
er    staðinn  upp  í  rúminu,  og  teygir  þá  úr  sjer,  svo 
að    hann    oær    upp  í  rjáfur  í  baðstofunni.     En  bað- 
stofan    var    bygð   á  bekk,  og  skammbitar  í  sperrum 
ofarlega.     Setur    þá    enn    að    honum   geispakast,  og 
hallast  hann  um  leið  með  andlitið  að  skammbitanum 
einum,  og  ber  bitann  rjett  upp  í  opið  ginið  á  honum, 
er    hann    gapti  á  geispanum,  og  gein  hann  bvo  yfir 
bitann,  að  efri  skolturinn  lá  ofan  á  honum,  en  hinn 
undir;    þar    með    varð    hann  svo  herfilega  Ijótur  og 
leiður  ás/udum,  að  konan  varð  dauðhrædd,  og  hljóð- 
aði   upp  yfir  sig  af  angist,  að  sjá  þetta,  og  vita  sig 
eina    með    honum    í    baðstofunni,    og  var  hún  lengi 
ígtöðulítil  eftir   þessa  ósjón.     En  undir  eina  og  kon- 
an  rak  upp  hljóðið,  hrökk  hann  við  sem  byssubrend- 
ur,    og    ofan  í  bæli  sitt  aftur,  og  komst  í  samt  lag, 
áður    en    fólkið    kom    inn    frá    gegningunum.     Eftir 


40 


þetta    þótti    það   ekkert  efamál,  að  drengurÍDD  væri 
umskiftingur. 

20.     Átján  barna  faðir  í  álfheimum. 

Það  var  á  bæ  einum  um  sumar,  að  fólk  alt 
var  á  engjum,  nema  húsfreyja;  hún  var  heima  og 
gætti  bæjar  með  syni  síuum  á  þriðja  eða  fjórða  ár- 
inu.  Sveinn  þessi  hafði  vaxið  og  vel  dafnað  til 
þess  tíma;  altalandi  var  hann  orðinn,  skyr  og  efnis- 
barn  eitthvert  hið  meata.  En  með  því  konan  átti 
um  jras  bæjarstörf  að  annast  auk  bveinsins,  varð 
hún  að  víkja  sjer  frá  honum  litla  hríð,  og  fór  út  í 
læk,  er  skamt  var  frá  bænum,  að  þvo  mjólkurtrog- 
ÍD.  Skildi  hún  barnið  eftir  á  meðan  í  bæjardyrunum, 
og  segir  ekki  af  því,  fyr  en  konan  kom  aftur  eftir 
drukklanga  stund.  Þegar  hún  yrðir  á  það,  hrín  það 
og  æpir  illilegar  og  ámátlegar  en  hún  átti  von  á; 
því  áður  var  barnið  mesta  spektarbarn,  þfðlynt  og 
þægt.  En  nú  fær  hún  ekki  af  því  nema  óhljóð  ein 
og  illhrinur.  Líður  svo  nokkuð  hjer  frá,  að  barnið 
mælti  ekki  orð  frá  munni,  en  var  ákaflega  keipótt 
og  rellið,  8V0  konan  kunni  ekkert  lag  á  þessum 
háttaskiftum;  það  vex  og  ekki  og  lætur  fíflslega 
mjög.  Konan  varð  mjög  angruð  af  þessu,  og  tekur 
það  ráð,  að  hún  fer  að  hitta  grannkonu  sína,  er 
þótti  vera  hyggin  og  margfróð,  og  segir  henni  frá 
hörmum  þeim,  sem  eig  hafi  hent.  Konan  innir 
hana  grant  eftir,  hvað  langt  sje  síðan,  að  barnið  hafi 
tekið  þeasa  fásinnu,  og  hvernig  hún  ætli  að  það 
hafi  atvikast.  Móðir  sveinsins  segir  henni  alt  af  Ijetta, 
eins     og     gengið     hafði.     Þegar      grannkonan     hia 


41 


fróða  hafði  heyrt  alla  málavöxtu,  segir  húu  :  »Held- 
urðu  ekki,  góðin  mín,  að  sveinninn  sje  umskiftingur  ? 
því  það  er  ætlun  mín.  að  um  hann  hafi  skift,  meðan 
þú  gekst  frá  honum  í  bæjardyrunumcí.  »Jeg  veit 
ekki^,  segir  hin,  »eða  geturðn  ekki  kent  mjer  ráð 
til  að  komast  eftir  því?«  »Það  mun  jeg  geta^,  segir 
konan;  »ákaltu  einhvern  tíma  skilja  barnið  eftir  eitt 
saman,  og  láta  einhverja  njlundu  bera  fyrir  það, 
og  mun  það  þá  eitthvað  mæla,  er  það  sjer  engan  í 
kring  um  aig.  En  þú  skalt  hlera  til,  og  vita,  hvað 
því  verður  að  orði.  Þyki  þjer  þá  orðtök  sveinsins 
undarleg  o^  íakyggileg,  skaltu  strýkja  hann  vægðar- 
laust,  UU8  eitthvað  skipast  um€. 

Að  svo  mæltu  skildu  þær  talið,  og  þakkaði 
móðir  sveiusinR  grannkonu  sinni  heilræðin  og  fór 
heim  BÍðan.  Þegar  konan  er  heim  komin,  setur  hún 
höldupott  lítinn  á  raitt  eldhús-gólf;  síðan  tekur 
hún  sköft  mörg,  bindur  hvert  við  enda  annars,  svo 
að  efri  endinn  tók  alt  upp  í  eldhússtrompinn,  en  við 
hinn  neðri  batt  hún  þvöruna,  og  Ijet  hana  standa  í 
pottinum.  Þegar  hún  hafði  veitt  þennan  umbúnað 
í  eldhúsinu,  sótti  hún  sveininn  og  Ijet  hann  þar  einan 
eftir  verða;  gekk  hún  þá  úr  eldhúpinu  og  stóð  á 
hleri,  þar  sem  hún  sá  gegnum  dyragættina  inn  í 
eldhúsið.  Þegar  hún  var  fy/ir  litlu  burtu  gengin,  sjer 
húu,  að  barnið  fer  að  vappa  í  kring  um  pottinn  og 
virða  hann  fyrir  sjer  með  þvörunni  i,  og  eegir  síðan  : 
>Nú  em  eg  svo  gamall,  sem  á  grönum  má  sjá,  átján 
barna  faðir  í  álfheimum,  og  hefi  eg  þó  aldrei  sjeð 
8V0  langan  gaur  í  svo  lítilli  grýtu<í.  Fer  þá  konan 
aftur    inn    í    eldhúsið    með    vænan  vönd^  tekur  um- 


42 

skiftinginn  og  hjðir  hann  lengi  og  óvægilega.  Æpir 
hann  þá  ógurlega.  Þegar  konan  hefir  strjkt  sveininn 
um  hiíð,  sjer  hún,  að  ókunnug  kona  kemur  inn  í 
eldhúsið  með  sveinbarn  á  handlegg  sjer,  fagurt  og 
frítt;  Ijet  hún  vel  að  því  og  eegir  við  konuna ; 
»Ójafnt  höfumst  við  að;  eg  dilla  barni  þínu,  en  þú 
ber  bóndann  minn^.  Að  því  mæltu  setur  hún  af 
sjer  sveininn,  son  húsfreyju,  og  verður  hann  þar  eftir, 
en  hefir  karl  sinn  burtu  með  sjer,  og  hurfu  þau 
þegar.  En  aveinninn  óx  upp  hjá  móður  sinni  og  varð 
efnismaður. 

21.  T  0  k  u  m  á,  t  ö  k  u  m  á. 
Tvær  alíkonur  fóru  einu  tjÍDni  heira  á  bœ  einn 
til  að  skifta  um  barn.  Þær  koma  þar  að,  sem  barn- 
ið  er,  sem  þær  ætluðu  að  taka.  Það  lá  í  vöggu. 
Enginn  maður  var  þar  nærri,  nema  annað  barn  tvæ- 
"vett.  Yngri  álfkonan  og  ógætnari  gengur  þegar  að 
vöggunni  og  segir: 

»Tökum  á,  tökum  á<L. 
Þá  segir  hin  eldri : 

>Ekki  má,  því  mein  er  á, 

kro83   er  undir  og  ofan  á; 

tvœvetlingur  situr  hjá 

og  segir  frá<s;. 
Við  það  fóru  þær  burtu  og  fengu  ekki  að  gert, 
bæði  sökum  krossmaiksins,  sem  gert  hafði  verið  yfir 
vögguna  og  undir  barnið,  áður  en  það  var  lagt  út 
af,  svo  og  vegna  hins  tvævetra  barns,  er  hjá  vögg- 
unni  sat  og  síðan  sagði  frá  þessum  atburði. 


43 

22.     Guðtaugur  á  Hurðarbaki. 

Ólafur  hjet  maður;  haun  bjó  í  Botni  í  Botnsdal 
í  Borgarfjarðarsjslu.  Hann  átti  son,  sem  Gaðlaugur 
hjet;  þegar  hann  komst  upp,  bjó  hann  á  Hurðarbaki 
í  Kjós,  og  þótti  góður  bóndi.  Þegar  hann  var  barn, 
hafði  móðir  hana  þann  sið,  að  hún  bar  barnavögg- 
una  út  í  tún  um  sumarið,  þegar  hún  var  að  raka. 
Einu  ainni  sjer  hitt  fólkið,  sem  á  túninu  var,  að 
tvær  konur  eru  komnar  að  vöggunni,  og  var  önnur 
þeirra  að  virða  Guðlaug  litla  fyrlr  ajer,  þar  aem 
hann  lá;  en  hin  aat  á  fótum  sínum,  og  var  að 
hnoða  böggul  nokkurn,  aem  var  lítið  atærri  tilajndar  en 
Guðlaugur  var  þá  orðinn.  Fólkinu  varð  mjög  bilt  við 
þetta,  kallar  til  raóður  hans  og  segir :  ^Líttu  á^. 
í  því  stökkva  báðar  konurnar  burtu,  og  voru  horfu- 
ar  ajnum,  áður  en  móðir  Guðlauga  kom  að  vöggunni. 
Einleikið  mál  var  um  það,  að  þetta  mundu  hafa 
verið  álfkonur,  aem  hefðu  ætlað  að  akifta  nm  börn. 
En  ekkert  varð  Guðlaugi  meint  við  komu  þeirra,  af 
því  nógu  anemma  var  að  gætt. 

23.     Barnsvaggan  á  Minni-Þverá. 

Kristin,  aem  var  á  Minni  Þverá  (í  Holtshreppl 
í  Skagafjarðarsjalu,  hjer  um  bil  1830-40),  aagði  frá 
því  um  móður  sína,  aem  var  akygo,  að  hún  hefði 
verið  með  ömmu  Kristínar  á  engjum,  og  ajeð  einu 
sinui  konur  tvær  koma  ofan  úr  fjalli,  og  leiða  karl 
á  milH  aín,  aem  eitthvað  bar.  Þegar  þær  komu 
nær,  leystu  þær  pjönkuna  ofan  af  karlinum;  aá  hún 
þá,  að  það  var  vagga,  og  breytt  með  rauðu  yfir. 
Síðan    tóku    þær    karlinn,  og   börðu  hann  utan,  avo 


44  j 

hann     fór    að    smá  mínka,   og  var  orðinn   pattakorn.  i 
Þá  tóku    þær   hann  enn,  og  hnoðuðu,  uns  hann  var 

orðinn    eics    lítill    og    vöggubarn.     LögÖu  þær  hann  ; 
þá  í  vögguna,  breíddu  rauða  klæðið  yfir,  báru  hana 

svo   á    milli    8Ín  og  stefndu  með  alt  saman  heim  að  j 

bænum.     Stúlkan  sagði  þá  móður  sinni  frá  þv/,  sem  i 

hún  hafði  sjeð;  en  móðir  hennar  brá  skjótt  við,  hljóp  ' 

heim  og  varð  fyrri  en  huldukonurnar   að  barnsvögg-  I 

unni,  sem  hún  hafði  látið  standa  úti  á  hlaðinu.    En  , 
þegar    huldukonurnar    sáu    það,    tóku    þær    barnið, 

sem  þœr  voru  með,  úr  vöggunni,  og  rass  skeltu  það  ; 
smá-hröktu    svo    og  hrundu   því  á  undan  sjer.     Við 
það    stækkaði    karl    þeirra    óðum    aftur,    þangað  til 

haon  varð   eins  og  hann  var  upphaflega;  hjelt  hann  • 

8V0  með  þeim  upp  í  fjall,  og  hurfu  þau  þar  öll.  I 

24.    Hyilinga-tilraunir  áifa, 

Barniðvilta  undir   Eyjafjöllum.  —  j 

Undir    Eyjafjöllum    bar  svo  við,  að  barn  hvarf  einu  | 

sinoi.     Var  þess  víða  leitað  og  fanst  um  síðir  í  gjótu  i 
einni  uppi    í  fjalli ;  urðu  menn  þó  að  vikka  gjótuna, 

áður  en  barninu  varð  náð;  svo  var   hún  þröng.     En  i 

er    menn    höfðu    náð  barninu,  sagði  það  frá  því,  að  | 

sjer  hefði    synst    hún  móðir  sín  fara  alt  af  á  undan  | 

RJer,  og  hefði  það  elt  hana  þangað.  i 

Bjarni        Thorarensen       og       sonurj 

h  a  n  s .    —    Lík    saga    er    sögð    um  þjóðskáld  vort,  ' 

Bjarna    Thorarensen,    er    hann    var    í   æsku.     Hann  ' 

ólst  upp  á  Hlíðarenda;  eu  þegar  hann  var  lítill  drengur,  i 

hvarf  hann  einu  sinni,  og  fanst  ekki  3  eða  4  daga.  Loks-  : 

ins  fanst  hann  langt  uppi  á  heiði,  upp  með  Merkjá;  \ 


45 


því  hann  hafði  farið  upp  frá  bænum  á  Hlíðareuda. 
Sat  hann  þar  uppl  á  hárri  lílettasnös,  með  rauða 
búfu  á  höfði.  Fyrst  hjeldu  menn,  að  þetta  væri 
örn;  svo  hátt  var  upp  þangað  sem  hann  sat.  Þeg- 
ar  búiÖ  var  að  ná  honum  ofan  með  mikilli  fyrir- 
höfn,  sagði  hann,  að  hún  móðir  sín  hefði  farið  þang- 
að  upp  með  sig.  Viðlílía  saga  er  og  sögð  um  Þór- 
arin,  son  Bjarna  amtmanns,  er  hann  var  barn  á 
Gufuneai,  og  aagði  hann  eins  frá  því,  með  hverjuia. 
atvikum  hann  hefði  horfið,  er  hann  fanst  og  var 
spurður  um  það.  En  afleiðingarnar  urðu  lakari  fyr- 
ir  hann  en  föður  hans,  því  sagt  er,  að  Þórarinn  sje 
€kki  með  öllu  ráði  síðan. 

Sveinninn,  sem  undi  ekki  með  álf- 
u  m.  —  Norður  í  Þingeyjarsjslu  hvarf  eitt  sinn 
dr«ngur  á  4.  árinu.  En  að  viku  liðinni  fanst  hann 
undir  háum  klettum,  er  voru  í  nánd  við  bæinn. 
Voru  þá  þrjú  fingraför  á  kinn  hans.  En  er  hann 
var  spurður,  hvar  hann  hefði  dvalið,  sagðist  hann 
hafa  verið  á  bænum  þarna,  og  benti  þeim  þar  á, 
er  þeim  virtust  vera  klettar  einir.  Sagði  hann,  að 
þar  byggi  álfafólk  og  hefði  það  viljað  heilla  sig; 
en  hann  sagðist  ekki  hafa  getað  borðað  hjá  því,  því 
allur  matur  hefði  sjer  sjnst  maðkaður.  Hefði  það 
þá  sjeð,  að  ekki  hefði  orðið  um  sig  tæct,  og  hefði 
því  gömul  kona  leitt  sig  brott,  og  sagt,  að  hann 
skyldi  þó  bera  þess  menjar,  að  hann  hefði  dvalið 
hjá  álfafólki,  slegið  sig  kinnhest  og  gengið  síðan 
burt.  Eftir  þetta  ólst  drengurinn  upp,  mannaðist 
vel  og  varð  merkisbóndi.  Eitt  sinn  reið  hann,  er 
hann    var    orðinn    gamall    maður,  fram  hjá  klettum 


46 

þeim,    er    hann    faust  undir,  og  kvað  hann  þá  vísu 
þessa: 

Þessar  klappir  þekti  eg  fyr. 

þegar  jeg  var  ungur; 

átti  eg  víða  á  þeim  dyr, 

eru  þar  skápar  fallegir. 
Þennan  mann  sá  Hallgrímur  heitinn  Bachmann 
læknir,  og  fingraförin    á  kinn  hans,  er  hann  bar  til 
dauðadags.  ] 

Magnús  pólití.  —  Fyr  meir  var  í  Reykja- 
vík  lögregluþjónn  sá,  sem  Magnús  hjet,  og  var 
ávalt  nefndur  »MagnÚ8  pólití«.  Hann  ólst  upp  á  ein- 
hverjum  bæ  austur  í  Þingvallasveit.  Þegar  hann 
var  vel  á  fót  kominn,  atóð  svo  á  einu  sinni,  að  hann 
var  eitthvað  á  gangi  úti  við  á  bænum.  Heyrðist 
honum  þá  eins  og  vefur  væri  sleginn,  og  í  sama 
bili  sjndist  honum  hann  vera  staddur  fyrir  bæjar- 
dyrum  nokkurum,  heldur  reiiulegum.  Honum  þótti 
bærinn  líkastur  Þingvallastað;  því  þangað  hafði  hann 
komið  nokkurum  sinnum  til  kirkju.  En  þó  þykir 
honum  þar  sumt  hvað  nokkuð  annarlegt.  Hvort 
sem  honum  hefir  -nú  komið  til  hugar,  að  þetta  væri 
ekki  með  öllu  einleikið,  eða  af  því,  að  hann  hefir 
orðið  hræddur,  að  vera  kominn  svo  langt  heiman  að 
frá  sjer,  og  bæði  vautreysti  sjer  og  kveið  fyrir  að 
komast  heim  aftur,  varð  honum  það  eitt  til  úrræða, 
að  hann  hreiu  upp  yfir  sig  hástöfum.  Kom  þá  kona 
til  dyranna,  heilsaði  honum  vingjarnlega  og  bauð 
honum  inn.  Haun  þáði  það,  en  ekkert  vildi  hann 
annað  af  henni  þiggja,  þó  konan  vildi  láta  undur- 
vel  að  honum,  og  gerði  gœlur  við  hann,  byði  honum 


47 

alt,  Bem  hún  hefði  fyrir  hendi,  bitaði  fyrir  hann  fisk 
með  smjöri  ofan  á  og  Ijet  það  í  öskju,  köku  og 
smjör,  skyr  og  rjóraa,  sykur  og  sitthvað  fleira.  En 
það  dugði  ekki;  drengurinn  vildi  ekkert  af  henni 
þiggja,  nje  þýðast  hana,  en  stóð  alt  af  á  öndinni  af 
hljóðum  og  óelju.  Þegar  konan  sá,  að  hann  vildi  með 
engu  móti  láta  huggast,  fór  hún  með  hann,  og  hengdi 
hann  á  skógarhríslu,  aem  skútti  fram  af  kletti,  út  á 
Þingvallavatn,  og  skildi  svo  við  hann.  Nú  er  þess  að 
geta,  að  þegar  fólkið  á  bænum,  sem  Magnús  átti  heima 
á,  varð  þeas  vart,  að  hann  var  horfinn,  fór  það  alt  að 
leita,  en  fann  ekki.  Loksins  fann  hann  emali  einn, 
eftir  nokkra  daga,  þar  sem  hann  hjekk  á  skógar- 
hríslunni,  eins  og  álfkonan  hafði  skilið  við  hann,  úr- 
vinda  og  hálfruglaður.  Þegar  drengurinn  var  kominn 
til  sjálfs  8Ín  aftur,  sagði  hann  frá  Öllum  þessum  at- 
burðum,  eins  og  hann  ítrast  mundi.  Eftir  það  lærði 
Magnús  og  vatð  stúdent,  og  voru  honum  margir 
hlutir  vel  gefnir;  en  þó  er  það  haft  eftir  honum, 
að  hann  hafi  sagt,  að  sjer  fyndist  sjer  ávalt  eiahvers 
varnað,  fremur  en  öðrum  mönnum,  og  vildi  hann 
kenna  það  þessum  atburði. 

Barnið  og  álfkonan.  —  Á  Heiðarbót  í 
Eeykjahverfi  í  Þingeyjarsyslu  bar  það  til  eitt  kvöld, 
er  konan  var  í  fjósi,  að  eitt  af  börnum  hennar  gekk 
út,  og  œtlaði  að  elta  móður  sína  út  í  fjós.  Þegar 
það  kemur  út  á  hlað,  sjer  það  hana  standa  á  hlað- 
inu.  Hún  bendir  því  þegjandi  og  klappar  á  lærið. 
Hún  gengur  hægt  og  hægt  á  undan  og  klappar  á 
lærið  og  bendir  því  að  koma.  Klettastrókar  eru 
þar    fyrir     ofan    bæinn^    sem    eru    nefndir    Stöplar. 


48 

Þangað  fer  konan  og  ginnir  með  sjer  barnið,  hvarf 
síðan  með  það  inn  í  stöpiilinn  einn,  því  þetta  var 
ekki  rjett  móðir  barnsins,  heldur  álfkona.  Nú  er  að 
segja  frá  því,  að  konan  kemur  úr  fjósinu,  saknar 
barnsins,  spyr  eftir  því,  en  fólkið,  aem  heima  var, 
taldi  það  vera  í  fjósi  hjá  móður  sinni.  Urðu  for- 
eldrar  þess  óttaslegnir;  var  safnað  mönnum  og  leitað, 
en  barnið  fanst  ekki,  hvar  sem  lettað  var.  Bóndi  bjó 
á  Sandi,  sem  Arnór  hjet,  haldinn  fjölkunnugur.  Móð- 
irin  fór  til  hans  að  leita  ráða,  kom  þar  seint  á  degi. 
Arnór  bauð  henni  þar  að  gista  um  nóttina.  Hún 
þá  það.  Hann  spurði  hana,  um  hvert  leyti  barniS 
hefði  horfið.  Hún  sagði  sem  var,  Þetta  kvöld  um 
sama  lyeti  tekur  Arnór  kníf  og  sker  upp  þrjár  þrí- 
hyrndar  flögur  úr  gólfinu  í  baðstofunni.  En  er  hann 
skar  upp  þá'seinustu,  heyrðist  breatur  mikiU.  Síðan 
Ijet  hann  aftur  niður  flögurnar  í  samt  lag  og  kvað 
konunni  mundu  óhætt  að  sofa  rólega  um  nóttina, 
því  barnið  mundi  komið  vera.  Daginn  eftir  fór 
hún  heim;  var  þá  barnið  koraið.  Það  þótti  mönnum 
kynlegt,  að  önnur  kinnin  á  því  var  blá,  og  rann 
bláminn  aldrei  af  síðan.  Nú  var  barnið  að  spurt, 
hvar  þaÖ  hefði  verið.  Það  sagði  frá  konunni,  sem 
það  hjelt  móður  sína,  elti  hana  hálfgrátandi  og 
kallaði  mömmu,  þar  til  hún  var  komin  upp  undir 
Stöpulinn,  þá  greip  hún  það  og  bar  það  inn  í  Stöp- 
ulinn;  viJdi  vera  góð  við  það.  En  það  sá  nú,  að 
þetta  var  ekki  móðir  sín.  Ekki  smakkaði  það  mat 
hjá  henni;  sjndist  því  hann  allur  rauður.  En  þetta 
kvöld,  er  Arnór  risti  upp  flögurnar,  hrundu  þrír 
«teinar    niður   úr  bjarginu,  allir  þríhyrndir.     En  við 


49 

þann  seinasta  tók  álfkonan  barnið;  var  hún  þá  reiðu- 
leg,  hljóp  með  það  heira  að  bænum  og  sló  það 
vænan  kinnhest  að  skih^aði,  og  var  það  breaturinn, 
er  heyrðist,  eftir  að  seinasta  flagan  var  upp  skorin. 
Af  því  var  Önnur  kinnin  blá.  Barn  þetta  hjet  Guð- 
muudur.  Hann  bjó  síðar  þar  fyrir  norðan.  Dóttur 
átti  hann,  er  Elísabet  hjet.  Hún  giftist  og  jók  ætt 
sína   í  Eyjatirði. 

Smalinn  íFljótsdal.  —  Fyrir  skömmu 
(í  minni  þeirra,  sem  nú  lifa)  bjó  í  Fijótshlíð  á  bæ 
þeim,  er  Fljótsdalur  heitir^  bóndi  sá,  er  Benedikt 
hjet.  Hann  hjelt  ungling,  sem  Magnúa  hjet,  og  var 
Einarsson.  Magnús  þessi  smalaði  ánum  á  sumrin. 
Svo  stóð  á,  að  foreidrar  bónda  höfðu  búið  á  þessum 
sama  bæ,  og  var  móðir  hans  hja  honum,  þegar  þessi 
saga  gerðist.  Jafnan  hafði  leikið  það  otð  á,  &ð 
fleira  væri  kvikt  í  Fljótsdalslandi  en  alþ/ða  sæi,  og 
því  þótti  sumum  varúðarvert  að  senda  unglinga  frá  bæ 
að  kvöldi,  eða  um  næturtíma.  En  bóndi  var  einn  af 
þeim,  sem  bera  alt  þess  háttar  til  baka,  og  kallaði 
hann  það  hjegóma,  sem  hvergi  ætti  sjer  stað.  Svo 
bar  til  eitt  kvöld,  að  vantaði  5  ær  hjá  Magnúsi,  og 
vill  bóndi,  að  hann  færi  að  leita  þeirra,  en  móðir 
bónda,  sem  Auna  hjet,  mælti  á  móti,  og  sagði  ekki 
raðlegt  að  senda  ungling  svo  seint  frá  bænum.  En 
bóndi  rjeð,  og  fór  Magnús  um  kvöldið,  en  kom  ekki 
heim  um  nóttina  og  ekki  daginn  eftir;  var  þá  spurt 
um  Magnús  í  nágrenninu,  en  enginn  hafði  orðið  var  við 
haoD ;  leið  svo  vika,  að  Magnús  kom  ekki  heim  og 
fanst  ekki,  þótt  ieitað  væri.  En  þegar  vikan  var 
liðin,    kora    Magnús     heim,    heili    og   hraustur,    eins 

Hnldufólkssögnr  4 


50 

og  hann  átti  vanda  til.  Bóndi  tók  honum  fálega 
og  bar  upp  á  hann,  að  hann  mundi  hafa  staðið  á 
bæjum,  en  bað  hann  þó  satt  frá  segja,  hvar  hann 
hefði  verið  allan  þennan  tíma.  Magnús  kvaðst  hafa 
gengið  upp  með  bæjargilinu  og  leitað  ánna  þar  í 
kring,  meðan  sauðljóst  var;  en  þegar  dimt  var  orð- 
ið,  sagðist  hann  hafa  farið  inn  í  skúta  nokkurn, 
lagt  sig  þar  fyrir  og  ætlað  að  bíða  þar  morguns ; 
sagðist  síðan  ekki  hafa  vit^ð,  fyr  en  hann  var  í 
þokkalegu  húsi,  og  þar  voru  inni  þrír  kvenmenn, 
ein  fullorðin,  en  tvær  unglegar.  Hvort  þetta  var  í 
draumi  eða  vöku,  sagðist  hann  ekki  vita,  en  konur 
þessar  sagði  hann  hafa  verið  mikið  góðar  við  sig, 
og  báðu  þær  hann  að  vera  hjá  sjer  og  fara  aldrel 
burt  þaðan.  En  hann  sagðist  ekki  hafa  þorað  það, 
og  færöist  því  undan  bæn  þeirra.  En  þegar  hann 
kom  til  sjálfs  sín,  var  hann  í  sama  skútanum,  sem 
hann  lagðist  niður  um  kvöldið,  og  ætlaði,  að  hann 
hefði  ekki  verið  í  burt  lengur  en  eina  nótt.  Þetta 
var  sögn  Magnúsar,  og  lagði  bóndinn  lítinn  trúnað 
á  hana;  en  þó  gat  enginn  gert  grein  fyrir  þessu  betur, 
því  enginn  hitti  hann  tímann,  sem  hann  vantaði. 
Það  er  enn  fremur  sagt,  að  .svo  hafi  Magnúa  verið 
nauðugur  að  segja  frá  þessu,  að  hann  hafi  sagt,  að 
hann  segði  ekki  frá  því,  nema  bóndi  vildi  ábyrgjast, 
að  ekki  yrði  verra  af,  ef  hann  hefði  orð  á  því.  Ea 
bóndi  hefir  að  h'kindum  gert  lítið  úr  þeirri  ábyrgð. 
Litlu  eftir  þetta  vantaði  enn  nokkrar  ær  hjá  Magn- 
úsi,  og  vildi  bóndi,  að  hann  færi  að  leita  þeirra. 
Kvöld  var  komið,  og  mælti  Anna,  móðir  bónda,  í 
móti    því,    en    það    tjáði    ekki.     Magnús    kom   ekki 


51 

heim    um  nóttina,  en  um  raorguninn  var   hans   ieit- 

að;    fanst    hann    loks    í    brekku  nokkurri  í  fyrtjeðu 

giH,    en    var  þá    öldungia  Ijemagna  og  mállaus;  var 

hann    þá    borinn    heira,    og    eftir    nokkra  legu  fekk 

hann    málið    og   alla  meðvitund ;  sagði    hann  þá  avo 

frá,    að   jafnan,  þegar  hann  ætlaði  upp  úr  gilinu  og 

heim,    þá    hefði    sjer  verið  hrundið    til  baka  niður  í 

brekkuna,  þar  til  hann  hefði   af  þreytu  og  vanmegni 

ekki  vitað  til  sín,  og  skömrau  síðar  andaðist  hann. 

Síra    Hávarður.    —    I  Grímatungum  fyrir 

norðan    bjó    prestur    einn.     Átti    hann    dóttur    eina 

unga  að   aldri;  fósturson  átti  hann  og,  er  Hávarður 

hjet,    og    var  hann  á  rek  við  prestsdóttur.     Prestur 

hafði    vinnumann    einn,   er    annaðist  mjög  drenginn, 

og  svaf  hann  hjá  honum.     Kvöld  eitt  fyrir  jól  kom 

bróðir    vinnumannsins    að  Grímstungum,  og  beiddist 

gistingar,  og  veitti  prestur  honum  það.    Þá  var  siður 

að    sofa    í    myrkri,    og  beiddi  vinnumaður  prest  um 

að  Ijá  sjer  skemmu,  svo  hann  gœti  talað  við  bróður 

sinn,     og     leyfði     prestur     honum     það;    en    þegar 

Hávarður    litli    heyrði  það,  beiddi  hann  vinnumann- 

inn    að    Jofa    sjer  að   fara  með  þeim,  og  var  honum 

leyft  það.     Fóru    þeir    svo  út   í  skemmu,  en  dreng- 

urinn  Ijek  sjer  í  dyrunum;  sjer  hann  þá  koma  stúlku 

á    vöxt    við    prestdóttur;    segir    hann,  að  hún  þurfi 

ekki    að   hræða  sig,  því  hann  sjái  hana.     Hún  þreif 

í  hann  og  vildi  draga  hann  út  í  myrkrið;   en    hann 

spyrntist    við;    œtlaði    henni   að  mega  betur,  en  því 

var  hann    ekki  vanur  af  prestsdóttur.     Varð  honum 

þá  litið  út  í  myrkrið  lengra,  og  sá  hann  stóra  konu, 

og  varð  hrœddur,   og  reif  sig  af  atúlkunni,  hljóp  til 

4* 


52 


bræðranna  og  settist  niður  á  milli  þeirra.  Þegar 
þeir  fóru  inn,  beiddi  h\nn  vinnuraanninn  að  leiða 
sJg,  og  það  gerði  li^nn ;  þótti  mönnum  hann  vera 
furðu  hæglátur  um  kvöldið.  Um  nóttina,  er  menu 
voru  laerstir  til  svefns  frammi  í  skála  ogr  flestir  voru 
sofnaðir,  þá  sjer  Hávarður  litli,  að  þessir  sörau  kven- 
menn,  sem  hann  sá  um  kvöldið,  koraa  inn  í  skála- 
dyrnar;  færðust  þær  síðan  inn  eftir  skálanum,  þang- 
að  til  þær  eru  komnar  ná'ægt  rúmi  þvi',  sem  hann 
lá  í  hjá  vinnumanninum,  og  var  þið  rjett  á  móti 
skáladyrunura ;  varð  hann  þá  mjög  hræddur  og  rak 
upp  hljóð,  svo  að  fólk  vaknaði  alt  í  skálanum. 
Spurði  þá  prestur  drenginn,  hvort  hann  hefði  sjeð 
nokkuð,  og  sagði  drengur,  að  það  hefði  h'tið  verið. 
Prestur  Ijet  þá  vinnumanninn  færa  sjer  drenginn,  og 
var  hann  hjá  presti  upp  frá  því.  Korau  koaur 
þes^ar  á  hverri  nóttu  í  skálann  eftir  þið  ura  vet- 
urinn,  þangað  til  nótt  fór  að  birta;  þá  hurfu  þær. 
Hóll  var  þar  skarat  frá  bænum;  svo  bar  til  einn 
dag,  að  hestar  komu  um  vorið  heira  á  tún,  og 
beiddi  prestur  drenginn  að  reka  þí  út  ^yrir  hólinn; 
en  þegar  hann  fór  hðira  aftur,  gekk  hann  fram  hjá 
hólnum,  og  sat  hin  yngri  á  honura,  og  veifaði  til 
hans  með  hendinni;  fljtti  hann  sjer  heira,  og  sagði 
presti,  hvað  fyrir  sig  hefði  borið.  Þorði  þí  pre.stur 
ekki  að  láta  hann  vera  þar  lengur  og  sendi  hann 
að  Klyppstað  í  Loðmundarfirði,  og  ólst  hann  þar 
upp,  þangað  til  hann  fór  í  skóla.  Einu  sinni,  eftir 
að  hann  var  útskrifaður  úr  skóla,  var  hann  á  ferð 
með  Oddi  biskupi,  og  riðu  þeir  ofan  raeð  stóru 
gljúfragili;    sáu    þeir  þá  skepnu  í  gilinu;  var  hún  í 


53 

mannslíki,  mórauð  með  hvítan  kross  á  enni;  talaði 
Oddur  bibkup  til  hennar  og  spurði  hana,  hvort  hún 
ætti  von  til  himnaríkis,  og  kvað  hún  nei  viÖ.  Há- 
varður  varð  síðan  prestur  á  DeBJarm/ri  í  Múlasýslu, 
og  dó  þar. 

Einu  sinni  um  jólin  gekk  yíra  Hávarður  á 
Desjarmjri  út,  og  kom  ekki  inn  aftur;  fór  fólkinu 
að  lengja  eftir  honura,  og  gekk  vinnumaður  einn  út 
að  njósna  um  hann;  heyiði  hann  þá  mannamál  í 
kirkjunni;  hann  gengur  þangað,  og  lítur  inn  um 
gluggann;  sjer  hann  þá,  að  prestur  er  að  tala  við  tvo 
kvenmenr,  og  var  önnur  minni  en  hin,  Segir  þá 
hin  minni,  að  sú  stærri  skuli  kveða  h'tið  eitt;  Ijet 
hún  til  leiðast,  og  segir  : 

)>DrotnÍDg  gifti  dóttur  sín 

kói  gSKjni   íyiir   utan   Rín, 

gaf  honum   góss  og  garða  nóg 

og  gullið  alt  í  Rínarskóg^. 
Þá  mælti  hin  :     »Þegiðu  Lobba«;  hún  kvað: 

»Það   var  á  einu  kveldi, 

að  Lubba  kom  með  loðna  bkó 

úr  Lundúna  veldi, 

úr  Lundúna  veldi^. 
Þá   fóru  þær  að  hlæjg,  en  vinnumaður  gekk  inn  í  bæ; 
kom    prestur    síðar    inr,  og    vissu  menn  ekki  meira 
um  þetta. 

Einu  sinni  fór  síra  Hávaiður  á  sjó  raeð  vinnu- 
mönnum  sínum  til  fihkiveiða;  þegar  þeir  koma  að 
landi,  var  mikið  brim,  svo  þeim  gekk  illa  að  lenda. 
En  þegar  þeir  voru  komnir  á  land,  beiddi  hann 
menn    sína    að    setja   skipið,  en  sjálfur  sagðist  hano 


54 

mundu  fara  og  bjarga  skepnunum,  sem  væru  að  hrekjast 
í  brimgarðinum  fyrir  utan.  Fór  hann  síðan  í  burt 
og  kom  ekki  fyr  en  daginn  eftir;  vildi  hann  ekki 
segja  frá,  hvar  hann  hefði  verið  um  nóttina. 
Elnatt  er  sagt  að  prestur  hafi  horfið,  og  var 
stundum  lengi  í  burtu.  Einu  sinni  var  hann  spurð- 
ur,  hvar  hann  hefði  verið,  og  kvaðst  hann  hafa  ver- 
ið  hjá  kunningjum  síuum.  Prestur  hjelt  vinnumann 
einn,  er  honura  líkaði  vel  við;  beiddi  hann  preat  um 
að  lofa  ajer  að  fara  með  sjer,  þegar  hann  færi  að 
finna  kunningja  sína.  Prestur  neitar  því.  Sótti 
vinnumaður  því  fastara  á  að  fara  raeð  honum,  og 
kemur  þ<ir  að,  að  prestur  lofar  því,  en  aagði  þó,  að 
vinnumaður  mundi  hafa  ilt  af  því  að  fara  með  sjer. 
Einu  sinni  ætlaði  prestur  að  fara  að  finna  kunningja 
sína,  og  segir  vinnumanni  að  koraa  raeð  sjer.  Segir 
prestur  honum  að  vera  fáorðum  og  taka  ekki  undir 
ueitt  það,  sem  hann  heyri  sig  ttia;  lofar  vinnumað- 
ur  því.  Ganga  þeir  síðan  a  stað  ©g  norður  að  álfa- 
borg;  kiappar  preatur  þar  upp  á,  og  ganga  þeir  báðir 
inn.  Sjer  vinnumaður  þar  tvær  konur,  aðra  yngri, 
en  hina  eldri;  hin  eldri  konan  fagnar  preati  vel, 
en  tekur  vinnumanni  fálega.  Töluðu  þau  svo  saman 
góða  stund,  eldri  koiian  og  prestur;  síðan  var  borið 
á  borð,  og  var  sett  fram  fyrir  prest  hangikjöt,  brauð 
og  ostur,  srajör  og  flot;  en  fyrir  vinnumann  ekki 
annað  en  kjöt  og  flot;  eftir  máltið  sátu  þau  lengi 
fram  eftir  og  skröfuðu  sanian.  Var  presti  síðan 
vísað  á  vel  uppbúið  rúra,  og  háttaði  eldri  konan  þar 
hjá  honura;  en  vinnuraanni  var  vísað  á  rúm  hjá 
hinni  yngri,  því  þar  voru  ekki  fleiri  rúm;  sváfu  þau 


55 


8V0  af  um  nóttina.  Seint  um  morguniun  vaknar  prest- 
ur;  var  þá  sú  eldri  ákaflega  reið,  svo  að  hún  rjeð  sjer 
varla,  en  hin  yngri  mjög  diiuf.  Segir  þá  prestur,  að  nú 
muni  vera  mál  að  halda  á  stað,  og  kvaddi  hann  þá 
konu  sína  vingjarnlega;  en  þegar  vinnumaður  ætlar 
að  kveðja  hana,  segir  hún,  að  hún  hafi  ætlað  að 
gleðja  hann  fyrir  hana  dóttur  sína;  lagði  hún  þá  á 
hann,  að  hann  skyldi  hvorki  fá  kláða  nje  kvef,  en 
ekki  skyldi  hann  geta  rerið  í  vist  nema  þrjár  nætur 
í  senn,  og  að  hann  skyldi  ganga  fram  hjá  hverri 
kirkju,  sem  hann  kæmi  að  á  helgum  degi;  og  rætt- 
ist  þetta  á  honum  síðan. 

Svo  er  mælt^  að  huldukóngui  hafi  búið  í  Dyr- 
fjöllum,  en  biskup  í  Blábjörgum,  og  átti  síra  Há- 
varður  æfinlega  að  róa  hjá  þeira  berhöfðiiður,  þegar 
hann   fór  þar  um. 

Barnsskírnin.  —  Fólk  fór  einu  sinni  á 
grasafjall  á  Reykhólura  á  fyrri  öldum,  og  hvarf  ein 
stúlkan,  því  þoku  raikla  gerði  að  því,  er  pað  var 
í  grasaleitinni.  Fanst  hún  ekki  alt  sumarið.  Var 
þá  fjölkunnugur  maður  einn  beðinn  að  grenslast  eftir 
með  töfralist  sinni,  hvar  hún  væri  niður  komin,  og 
nema  hana  þaðan  aftur,  og  því  fekk  hann  orkað, 
og  er  hún  var  heim  komin,  Ijet  húsbóndi  hennar, 
presturinn,  haua  aldrei  eina  vera.  En  einu  sinni 
vildi  svo  til,  að  hún  var  send  út  í  kirkju.  En  er 
skamt  var  liðið,  vitjaði  húsbóndinn  hennar,  því  hann 
grunaði  margt,  og  er  hann  kom  í  kirkjuna,  var  stúlkan 
horfin.  Litaðist  þá  prestur  um  og  sá,  hvar  maður 
reið  í  rauðum  kyrtli  og  reiddi  meyua  fyrir  aftan  sig. 
Svo   le.ð  nú  og  beið,  og  enginn  vissi  neitt  um  stúlk- 


56 


una.  En  einhverju  sinni  dreymdi  prestskomina  á 
Reykhólum  mann  þann,  er  Btúlkuna  hafði  burt  numið, 
og  bar  hann  henni  kveðju  konu  sinnar  nieð  þeim 
fyrirmælum,  að  skírt  væri  barn  það,  er  verða  mundi 
í  vöggu  liggjandi  fyrir  framan  kirkjudyrnar,  er  hún 
vaknaði,  en  skrúða  þann,  er  yfir  vöggunni  væri, 
skyldi  prestur  eiga  í  ekírnartoll.  Húsfreyja  vaknaði 
síðan,  og  reyndist  alt,  sem  huldumaður  bafði  í  draumi 
blrt  hennij  fanst  vaggan  á  tilteknum  stað  með 
barninu  í  og  þar  ofan  á  prestaskrúði  djrmætur 
og  h'nsloppur.  Prestur  skírði  síðan  barnið,  og  var 
það  í  vögguna  látið  með  hinum  sama  umbúnaði,  og 
það  hafði  haft,  er  það  fanst.  Skrúðann  hirti  prestur, 
en  línsloppurinn  var  lagður  ofan  á  vögguna.  Skömmu 
síðar  var  vaggan  með  barninu  horfin,  en  línsloppur- 
inn  var  eftir. 

Prestur  skírir  barn  fyrir  huldu- 
f  ó  1  k.  —  Það  var  einn  tíma,  þá  er  Stefán  prófastur 
Þorleifsson  prófasts  Skaftasonar  var  prestur  í  Presthól- 
um  (1743 — 84),  að  sauðamaður  hans  kom  frá  beit- 
arhúsum  um  veturinn,  seint  um  kvöld;  lá  leið  hans 
fram  hjá  borg  einni,  eða  stórum  steini,  er  þar  var  milli 
sauðahúsa  og  bæjar.  Heyrir  hann  þá  söng  mjög 
fagran  í  borginni;  nemur  hann  nú  staðar  og  hlýðir 
til  um  stund.  Þykist  hann  þá  glögt  kenna  söng- 
rödd  Stefáns  prófasts,  því  hann  var  söngmaður  góð- 
ur,  og  heyrir  hann,  að  sunginn  er  skírnarsálmurinn 
gamli  á  grallarauum,  og  mátti  hann  gjörla  nema 
orðaskil  í  söngnum,  Sauðaraaður  gengur  síðan  heim. 
En  er  hann  kemur  í  baðstofu,  spyr  hann,  hvort  pró- 
fastur    sje  heima.     Honum    er    sagt,  að   svo  sje,  og 


57 


muni  hann  vera  í  svefnhúsi  HÍnu,  í  öðrum  ends  bað- 
stofu,  og  h'dfa  lagt  sig  fyrir,  evo  sem  vandi  hana 
var  til  í  rökkrum.  Sauðamaður  ppyr,  hvort  prófastur 
hafi  þá  ekkert  farið  í  kvöld.  En  heimamenn  neita 
því,  og  kveða  hann  alls  eigi  hafa  gengið  fram  úr 
hÚ8Í  8Ínu  á  því  kvöldi.  Þetta  þykir  sauðamanni 
undarlegt,  og  segir  ráðskonu  prófasts,  hvað  hann 
hafi  heyrt  í  borginni.  Hún  kveikir  þegar  Ijós  og 
ber  inn  í  húsið  til  prófasts,  eins  og  hún  var  vön 
að  gera  á  kvöldum.  Liggur  hann  þá  í  sæng  sinni 
og  vakir.  En  henni  verður  litið  til,  hvar  skór  hans 
liggja  snjóugir  og  frosnir  við  sængurstokkinn,  og  þótt- 
ist  hún  þó  vita  til  víss,  að  prófastur  hefði  ekki  neitt 
gengið  frá  húsi  það  kvöld.  En  eigi  þorði  hún  að 
spyrja  hann  um  þennan  hlut,  eða  segja  honum  um- 
ræðu  sauðamanns. 

Prestsdóttirin  frá  Prestsbakk  a. — 
A  Prestsbakka  á  Síðu  í  Skaftafellssjslu  var  einu 
sinni  prestur,  er  Einar  hjet;  hann  var  auðmaður  mikill 
og  átti  fjölda  barna.  Hann  hafði  andstygð  á  huldu- 
fólkssögum,  eagði,  að  huldufólk  hef^i  aldrei  verið 
til,  særði  það  að  heimsækja  sig,  og  hældist  um  á 
eftir,  að  það  hefði  ekki  hitt  sig. 

Eina  nótt  dreymdi  hann,  að  rnaður  kom  að 
rekkju  hans,  og  mælti :  »Hjeðin  af  skaltu  aldrei 
þræta  fyrir,  að  huldufólk  sje  til,  og  skal  jeg  taka 
elstu  dóttur  þína,  og  skaltu  aldrei  ajá  hana  upp 
hjeðan;  þú  hefir  iengi  eggjað  oss  álfa«.  Að  morgni 
var  elsta  dóttir  prestsins  horfin,  og  var  hún  12  vetra. 
Var  hennar  viða  leitað,  og  fanst  hún  hvergi.  En 
þegar    syslkini    hennar  voru  að  leika  sjer  á  túninUy 


58 

kom  hún  í  hópinn  og  Ijek  sjer  með  þeim.  Vildu  þau 
íá  hana  heim  raeð  sjer,  en  þá  hvarf  hún  ávalt.  Hún 
sagðí  systkinum  síuum,  að  ofboð  væri  vel  farið  með 
8Íg,  og  hún  ætti  mlkið  gott.  Föður  hennar  var 
ávalt  að  dreyma  hana,  og  sagði  hún  honum  alt  hið 
sama  af  sjer  og  hún  hafði  aagt  systkinum  sínum,  og 
það  með,  aðsjer  væri  ætlaður  prestssonurinn  hjá  álfa- 
fólkinu.  Fór  sto  fram  um  hríð,  þangað  til  hún  kom 
og  sagöi  föður  aínum,  að  nú  langaði  sig  til,  að  hann 
sæti  brúðkaupsveislu  sína  hjá  sjer  á  morgun,  því 
nú  ætti  það  fram  að  fara.  Upp  frá  því  dreynidi 
hann  hana  aldrei. 

Bóndadóttir  heilluð  af  álfum.  — 
Fyrir  austan  bar  svo  við,  að  bóndadóttir  hvarf  af 
bæ  einum;  var  hennar  víða  leitað,  og  fanst  ekki,  og 
báru  hjónin  sig  því  mjög  illa.  Bóndi  fór  til  prests  ein3, 
er  hann  þekti  að  var  fróðaii  í  mörgu  en  aðrir  menn. 
Prestur  tók  honum  vel,  og  biður  nú  bóndi  hann 
um  að  hafa  eitthvert  ráð  það  í  frammi,  er  duga 
mundi,  og  komast  að  því,  hvort  dóttir  sín  væri 
dauð  eða  lifandi.  Segir  prestur  honum  þá,  að  hún 
sje  numin  af  álfum,  og  að  enga  gleði  hafi  hann  af  því 
að  sjá  hana  aftur.  Bóndi  kveðst  eigi  munu  trúa  því, 
og  blður  prest  að  hjálpa  sjer  til  þess  að  ná  henni 
aftur,  og  8V0  fór,  að  prestur,  sökum  þrábeiðni  bónd- 
ans,  tiltekur  kveld  eitt,  og  aegir,  að  bóndi  skuli  þá 
koma  til  sín.  Kemur  nú  bóndi  til  prests  á  hinu  til- 
tekna  kveldi,  og  þegar  allir  voru  til  ^ængur  gengnir, 
kallar  prostur  bónda  út.cg  björ  aann  þá,  hvar  hestur 
stendur  mðo  reiðtygjum.  Prestur  fer  á  bak  hestin- 
um,     og  segir    bónda    að  fara  á  bak  hjá    sjer;   gerir 


59 

bóndi  8V0,  og  stígur  á  hestinn  bak  við  prest.  Ríður 
prestur  svo  á  atað  og  bóndi,  ekki  veit  bóndi,  hvað 
lengi  þeir  hafa  riðið,  fyr  en  þeir  koma  að  sjó;  þar 
ríður  prestur  út  á  sjóinn,  og  lengi  nokkuð,  þangað 
"til  hann  kom  að  háum  hörarum  eða  bjargi;  hann  ríður 
þar  upp  undir  og  fram  með,  þangað  til  hann  Btaldraði 
við  í  einum  stað  fyrir  framan  björgin.  I  því  lúkast 
þau  upp,  og  er  að  sjá,  sem  húsdyr  á  þeim  væri ; 
þar  8Jer  bóndi  Ijós  loga,  og  er  þar  að  sjá  albjart  af 
Ijósinu;  fólk  sjer  hann  þar  ganga  til  og  frá,  karl- 
menn  og  kvenfólk.  Þar  sá  hann  einn  kvenmann 
ganga;  hún  var  mjög  bláleit  í  andliti  með  hvítum 
krossi  á  enninu.  Prestur  spyr  bónda,  hvernig  hon- 
um  lítÍ3t  á  þessa,  er  krossinn  hefði.  Bóndi  segir : 
»Ekki  vel«.  Prestur  segir:  »Þe88Í  kvenmaður  er 
dóttir  þín,  og  skal  jeg  ná  henni,  ef  þú  vilt,  en  þó 
er  hún  nú  trylt  orðin  af  samveru  hennar  við  fólk 
þetta<i:.  Bóndi  kvaðst  það  eigi  vilja,  og  bað  prest 
fara  sem  fijótast  í  burtu,  og  sagðist  ekki  hafa  hug 
til  að  horfa  á  þetta  lengur.  Prestur  snjr  þá  við 
heatinum,  og  ríður  sama  veg  aftur,  og  kom  avo  heim 
til  sín,  að  enginn  vissi  af  ferð  þeirra,  Bóndi  fór 
heim  til  8Ín  um  daginn  hryggur  og  angnrvær,  og 
aegir  ekki  meira  af  honum. 

Þetta  hafði  borið  við  ekki  mörgum  árum  eftir 
þaÖ,   að  alkristnað  var  land   þetta. 

Stúlka  leggur  leiðir  sínar  í  álf- 
hól. —  Einu  siniii  voru  hjón  á  bæ  einum;  þai 
áttu  eina  dóttur;  hún  hvarf  oft  á  hverju  lívöldi  í 
rökkrinu.  Móðir  hennar  var  fálát  við  hana  og  unni 
henni    lítt,    en  á  bænum    var    göraul  kona,    er    var 


60 


rajög  vel  til  stúlkunnar.  Hún  vildi  aldrei  segja  móð- 
ur  sinni,  hvað  hún  væri  að  fara.  En  þegar  gamla 
konan  spurði  hana  að  því,  sagði  hiin  henni,  að  þar 
í  túninu  skamt  frá  væri  Lóli  einn;  kvaðst  hún  fara 
þangað,  og  væru  þar  2  bræður,  er  tækju  sjer  mjög 
vel;  en  þó  sagði  hún,  að  sjer  þætti  leitt  að  sjá  þar 
aldrei  bók.  Liðu  svo  fram  stundir,  til  þess  að  stúlk- 
an  var  fermd;  var  hún  til  altaris  næsta  sunnudag, 
er  messað  var.  Um  kvöldið  sagði  gamla  konan  henni, 
að  hún  skyldi  fara  í  hólinn  og  vita,  hvernig  henni 
yrði  tekið.  Hún  gerir  svo.  En  er  hún  kemur  aftur, 
tipurði  konan,  hvernig  þeir  hefðu  tekið  henni.  Hún 
sagði,  að  þeir  hefðu  tekið  sjer  vel,  en  þó  hefðu  þeir 
ekki  viljað  kyssa  sig;  sögðu  þeir  svartan  blett  vera 
kominn  á  varir  hennar.  Leið  bvo  lengi,  uns  maður 
kom  og  bað  hennar.  Hann  fekk  hennar  jafnskjótt, 
og  fór  hún  með  honum.  Að  3  árum  liðnum  fór  hún 
í  orlof  til  foreldra  sinna.  Kerlingin  gamla  sagði 
heuni  að  fara  þá  í  hólinn  og  vita,  hvernig  þar  liði. 
Hún  gerði  það.  Að  lítilli  stundu  liðinni  kemur  hún 
aftur.  Kerling  spurði  hana  þá  að,  hvernig  þar  liði. 
Hún  mælti:  Þar  líður  vel,  en  þó  sá  jeg  ekki  nema 
annan  þeirra  bræðra;  sagði  hann  mjer,  að  bróðir  sinn 
hefði  sprungið  af  harmi<í.  Fóru  þau  hjón  síðan 
heim  til  bús  síns,  og  Ijkur  svo  pögunni. 

Brynjólfur  biskup  frelsar  konu 
frá  álfum.  —  Brynjólfur  biskup  ferðaðist  einu 
fiinni  um  biskupsdæmi  sitt;  hann  hafði  með  sjer 
þjónustustúlku  eða  matreiðslu-kvenmann,  sem  höfð- 
ingja  siður  var  á  þeim  tímum.  Hann  áði  á  heiði 
einni,  og  tjaldaði  þar;  með  honum  var  maður  nokk- 


61 

ur  meðal  annara,  er  voru  í  för  með  biakupi,  er  Jón 
hjet,  og  Yar  kallaður  Jón  trölli  vegua  afls  hans  og 
barða.  Um  kvöldið  fóru  meun  að  sofa,  og  biskup 
einnig;  en  snemma  um  morguninn  vaknar  biskup, 
og  vakti  þjónustumenn  aína;  saknar  hann  þá  stúlk- 
unnar,  og  sagði,  að  hún  væri  heilluð  burt  af  álfum, 
og  sagði,  að  ajer  fjelli  það  illa,  að  svo  hefði  til  tekiat. 
Segir  hann  þá  við  Jón  trölla:  »Þú  skalt  sitja  á 
rúmi  mínu,  en  jeg  ætla  á  burt  að  fara;  en  gáið  vel 
aö,  aö  þið  gangið  eigi  út  úr  tjaldinu,  þangað 
til  jeg  kem  aftur;  en  það  segi  jeg  þjer,  Jón«,  segir 
biskup,  >að  kunni  nú  svo  að  fara,  að  stúlkan  komi  inn 
til  þín,  þá  skaltu  taka  hana,  og  halda  henni  þaugað 
til  jeg  kem,  og  þó  að  hún  biðji  alúðlega  að 
sleppa  8Jer,  þá  varastu  að  gera  það*.  Tekur  bisk- 
up  þí  sprota,  og  gengur  út  úr  tjaldiuu,  og  ristir  3 
hringi  kring  um  tjaldið,  gengur  síðan  burt,  svo 
þeir  vissu  eigi,  hvað  af  honum  varð.  Þegar  góð 
stund  var  liðin,  sjá  þeir^  hvar  stúlkan  kemur  hlaup- 
andi,  og  er  skólaus  á  báðum  fótum ;  hún  hleypur  inn 
í  tjaldið,  og  að  höfðalagi  biskups,  eins  og  hún  ætti 
þangað  nokkuð  að  sækja  undir  koddann.  Jón  tekur 
yiir  um  hana;  en  hún  biður  hann  að  sleppa  sjer, 
því  biskup  hafi  sent  sig,  og  hún  verði  því  að  fljca 
sjer.  Jón  segir,  að  hún  verði  að  vera  kjrr,  en  hún 
brjöt  um,  og  biður  hann  að  sleppa  sjer;  en  Jón 
segir,  að  hún  þurfi  eigi  þess  að  biðja,  því  að  hún  fái 
ekki  burt  að  fara.  Atti  þá  Jón  nóg  með  að  halda 
henni;  en  í  þessum  svifum  sjá  þeir,  að  koma  12 
menn,  og  ríða  mikið;  eru  þeir  allir  á  litklæðum;  en 
«r   þeir    konaa    að    ysti    hriagnam,    er  biskup  hafð 


62 

rist  kring  um  tjaldið,  var  eina  og  sett  væri  á  þá 
píla,  Bvo  að  þeir  hrukku  frá,  og  sneru  aftur,  og 
hurfu,  Rvo  menn  biskups  vissu  ekki,  hvað  af  þeim 
varð.  Að  því  liðnu  kom  biskup;  Ijet  hann  setja 
stúlkuna  í  bönd,  því  að  hún  var  trylt  otðin.  Fór 
svo  biskup  leiðar  sinnar  þaðan;  en  stúlkan  sraá- 
lagfærðist.  En  þá  hún  var  komin  til  vits  síns, 
var  hún  að  spurð,  hvar  hún  hefði  verið,  eða  hveruig 
hún  hefði  úr  tjaldinu  farið.  ^Þegar  jeg  var  sofnuð^, 
segir  hún,  >kom  til  mín  maður,  og  leiddi  mig  út 
úr  tjaldiuu;  vissi  jeg  svo  eigi  af  mjer  meir,  fyr  en 
jeg  var  komin  í  hól  einn,  þar  sem  margt  fólk  var 
saman  komið,  og  var  jeg  þá  iátin  fara  upp  á  pall 
einn,  þar  sem  margt  kvenfólk  var,  og  þar  var  jeg 
látin  fara  upp  í  rúm  og  fenginn  hör  til  að  spinna, 
En  þegar  biskup  kora,  og  sendi  mig  í  tjaldið,  hafði 
jeg  ekki  tíma  til  að  binda  á  mig  skóna,  því  að  hanu 
kallaði  8V0  að  mjer  að  fara«.  Laukhúnsvosínu  máli 
um  það.  Brynjólfur  biskup  var  haldinn  á  sínum  tíma 
með  jarðfróðari  mönnum,  og  mun  hann,  að  sögn 
manna,  hafa  þekt  huldufólk,  og  trúaÖ  því  vel,  að 
það  væri  til;  og  rita  jeg  eigi  framar  um  það,  þótt 
gæti. 

Kirkjusmiðurinn  á  Reyni.  —  Einu 
sinni  bjó  maður  nokkur  á  Ileyni  í  Mjrdal ;  átti 
hann  að  smíða  þar  kirkju,  en  varð  naumt  fyrir  með 
timburaðdrætti  til  hennar;  var  koraið  að  slœtti,  en 
engir  smiðir  fengnir,  svo  hann  tók  að  ugga  að  sjer, 
að  kirkjunni  yrði  komið  upp  fyrir  veturinn.  Einn 
dag  var  hann  að  reika  út  um  tún  í  þungu  skapi. 
Þá    kom    maður    til    hans  og  bauð  honum  að  smíða 


63 

klrkjuna  fyrir  hann.  Skyldl  bóndi  segja  honum 
nafr  hans,  áður  en  smíðinni  væri  lokið,  en  að  öðr- 
um  kosti  skyldi  bóndi  láta  af  hendi  við  hann  einka- 
son  8Ínn  á  6.  ári.  Þessu  keyptu  þeir;  tók  aðkomu- 
maðurinn  til  verka;  akifti  hann  sjer  af  engu  nema 
smíðum  sínum,  og  var  fáorður  mjög,  enda  vanst  sraíð- 
in  undarlega  fljótt,  og  sá  bóndi,  að  henni  mundi 
lokið  nálægt  sláttulokum.  Tók  bóndi  þá  að  ógleðj- 
ast  mjög,  en  ^at  eigi  að  gert.  Um  haustið,  þegar 
kirkjan  var  nærri  fullsmíðuð,  ráfaði  bóndi  út  fyrir 
tún;  lagðist  hann  þar  fyrir  utan  í  hól  nokkurn. 
Heyrði  hann  þá  kveðið  í  hólnum,  sem  móðir  kvæði 
við  barn  sitt,  og  var  það  þetta; 

»Senn  kemur  hann  Finnur, 

faðir  þinn  frá  Reyn, 

með  þinn  litla  leiksvein, 
Vdr  þetta  kveðið  npp  aftur  og  aftur.  Bóndi 
hreetist  nú  rajög  og  gekk  heim  til  kirkju.  Var 
smiðurinn  þá  búinn  að  telgja  hina  síðustu  fjöl  yfir 
altarinu  og  ætlaði  að  festa  hana.  Bóndi  mælti:  »Senn 
ertu  búinn,  Finnur  minn«.  Við  þessi  orð  varð 
smiðnum  svo  bilt,  að  hann  feldi  fjölina  niður  og 
hvarf;  hefir  hann  ekki  sjest  síðan. 

25.    K  ð  1 1  u-d  ra  u  m  u  r. 

Már  hjet  maður;  hann  var  höfðingi  mikill,  og 
bjó  á  Rjykhólum  veatra.  Hann  átti  konu  þá,  er 
Katla  hjet;  hún  var  af  góðum  ættum.  Einhverju 
Binni  reið  Már^  sem  oftar,  til  alþingis,  en  Katla  var 
eftir  heima.  Meðan  Már  var  burtu,  gengur  Katla 
einn    morgun    til    dyngju    sinnar    og    sofnar    þegar» 


6-i 


Þangjið  komu  og  aðrar  kouur  síðar,  og  sefur  hún 
sem  áður.  Þegar  leið  að  miðdegi,  vilja  þær  vekja 
Kötlu,  en  þess  var  ekki  kostur;  hugðu  þær  Kötlu 
þá  dauða,  og  sógðu  fóstra  hennar  til.  Þegar  hann 
kom  þjir,  sem  KatJa  lá,  sagði  hanu,  að  hún  væri 
ekki  dauð,  því  önd  bærðlst  fyrir  brjósti  hennar,  en 
hann  gæti  ekki  vakið  haua;  sat  hann  svo  yfir  henni 
4  dægur  föst  og  full.  Á  fimta  dægri  vaknaði  Katla, 
-og  var  þá  harmfull  mjög,  en  eaginn  þorði  að  fregna 
hana,  hvað  því  olli.  Eftir  það  kemur  Mar  heim  af 
þingi;  þá  hafði  Katla  brugðið  hattum  sínum;  því 
hvorki  gekk  húu  a  móti  hoaum,  nje  hueigði  honum, 
er  hann  kom.  Hann  leitar  þa  eftir  hjá  salkonum 
hennar,  hvað  þesau  valdi,  eu  þær  kvaðuíjt  ekki  vita 
neitt  um  aunað  en  að  Kdtla  hefði  sofið  4  dægur, 
en  ekki  Scigt  neinum,  hvað  fyrir  sig  befði  borið. 
Mar  gekk  þa  á  konu  aína  um  þetta  í  tómi,  og  spurði, 
hvað  o:ðið  hefði  um  hana  í  svefnhofga  þessum,  og 
kvað  henni  ekki  mundu  verða  mein  að  mælgi  sinni. 
Katia  sagði  honum  þá  upp  alla  sögu.  »Mjer  þottif, 
segir  húo,  >kona  koma  til  mín  í  dyugjuna,  húsfreyju- 
leg  og  orðtögur.  Hún  kvaðst  eiga  heima  á  Þverá 
skamt  hjeðan,  og  bað  mig  að  fylgja  sjer  á  götu. 
Jeg  gjörði  8V0,  en  hún  lagði  glófa  sína  þar  sem  jeg 
sat,  og  sagði,  að  þeir  skyMu  verja  sætið.  Við  gengum 
8V0  út,  og  komum  að  vatni  einu;  þar  flaut  bátur 
fagur.  Þakkaði  hún  mjer  þá  fylgdina,  eu  jeg  bað 
hana  vel  fara.  Vaið  jeg  þess  þá  visari,  að  hún  hjet 
AlvÖr;  bað  hún  mig  að  taka  í  hönd  sjer  og  gjörði 
jeg  8V0.  Vatt  hún  mjer  þa  í  bátinn  og  reri  með 
mig  að   hólma    einum;  fann  jeg  þá,   að  hún  rjeð  ein 


65 

ollu,  en  jeg  engu.  Hún  gerði  sig  þó  blíðii  við  mig, 
og  kvað  sig  nauðsyn  hafa  knúið  til  þessa,  j>og  skal 
jeg,«  segir  hún.  »fylgja  þjer  heim  aftur«.  Við  kom- 
um  þá  til  híbýia  hennar  í  hóimanum;  voru  þau 
svo  fögur,  að  jeg  hefi  aldrei  bjartaii  bústað  litið. 
Fjlgdi  hún  rajer  í  herbergi  eitt,  þar  sem  konur  nokkr- 
ar  voru  fyrir,  og  var  þar  kerlaug  búin  og  rekkja 
vel  tjölduð.  Eftir  það  var  mjer  borinn  víndrykkur, 
og  lagðist  jeg  8V0  til  óvefns.  Jeg  vaknaði  við  það 
aftur,  að  skikkja  lá  hjí  mjer,  búin  skíru  gulli,  og 
húsfreyja  bar  til  mín  önuur  föt  gullsaumuð;  síðan 
kastaði  hún  yfir  mig  kápu  sinni;  var  hún  af  guðvef 
og  grátt  skinn  undir,  búin  brendu  gulli.  Bað  hún 
míg  þá  eiga  þessar  gersemar,  ef  jeg  vildi;  þar  með 
var  hringur  af  rauðagulli,  höfuÖguU  og  men,  fjög- 
ur  fingurgull  og  lindi  fagur.  Síðan  bað  hún  mig 
að  ganga  inn  í  skála  sinn,  og  varð  hún  því  öllu  ein 
að  ráða.  Gengum  vjer  þar  inn  átta  konur  saman; 
var  þar  glæsilega  fjrirbúið;  skálaveggirnir  voru  huldir 
gullofnura  tjöldum,  silfurker  á  borðum,  og  gullbúiu 
drykkjar-horn  og  skrautmanna  lið  mikið  fyrir  í  skál- 
anum.  I  öndvegi  hinu  æðra  sá  jeg  hvílu  eina;  þar 
lá  í  maður  í  s-lkiklæðum;  Alvör  tók  á  honum,  vakti 
hann  og  nefndi  hann  Kára.  Hann  vaknaði  og  spurði, 
hví  hún  hefði  vakið  sig,  eða  hvort  hún  bæri  sjer 
aokkur  ny  tíðindi,  »eða  er  Katla  komin  hjer  í  skál- 
ann?«  Sá  hann  þá.  að  svo  var,  Vorum  við  Kári 
sett  síðan  bæði  á  einn  bekk.  og  bað  Alvör  menn 
kalla  Kára  brúðguma;  var  svo  gert;  tóku  menn  nú 
til  drykkju,  og  var  drukkið  fast  um  daginn.  Eu 
er  kvöld  var  komið,  sagði  Alvör.  að  jeg  skyldi  hvíla 
HuldQfólkssögur  5 


66 

hjá  Kára,  en  jeg  kvað  þess  enga  von;  miklu  elskaði 
jeg  Már  heitara  en  svo.  að  jeg  mætti  yndis  njóta  með 
óðrum  manni.  Alvör  sagði  jeg  mundi  þess  aldrei 
bætur  bíða.  ef  jeg  yrði  ekki  við  vilja  Kára.  Mjer 
varð  ráðafátt  við  þessi  orð,  því  jeg  þóttist  sem  ein- 
mana  í  vargaflokki.  Þegar  jeg  var  gengin  til  hvílu, 
kom  þar  raaður  til  mín,  og  bað  mig  eiga  alt  gull 
sitt  og  gerseraar,  en  jeg  gaf  honum  enga  von  bh'ðu 
minnar.  Kári  Ijet  mig  þá  drekka  af  horni,  er  hann 
hafði  áður  drukkið  af,  og  kvaðst  fyr  vildi  bíða  hel- 
stríð  en  sjá  mig  hrygga.  Bað  hann  mig  þá  huggast 
láta,  og  hjet  að  mjer  skyldi  verða  bráðum  fylgt 
heim  aftur.  Var  jeg  svo  þar  2  nætur,  hrygg  í  huga; 
enginn  vildi  þar  angra  mig,  heldur  gleðja  mig.  Segir 
þá  Kári  við  mig,  að  við  munum  eiga  son  í  vonum. 
Bað  hann  mig  kalla  hann  Kára.  Hann  tók  þá  belti 
ágætt  og  hníf  og  fekk  mjei:  bað  hann  mig  fá  það 
syni  okkar,  að  það  fylgdi  nafui.  Hann  bað  mig 
leggja  skrúðklæði  mín  og  gersemar  allar  í  skjóðu, 
og  kvaðst  hann  mundu  unna  mjer  þeirra  best  að 
njóta.  »Skaltu  sýna  það  alt«,  segir  hann,  »Már, 
manni  þínum,  og  inna  honuni  satt  frá  öUu,  þótt  þjer 
þyki  það  sárt  og  sviðamikið.  Þið  skuluð  gera  ykk- 
ur  nýjan  bústað  yfir  á  Þverá;  muutu  finna  þar  f ugl- 
þúfur  tvær  við  endann  á  skála  mínum,  og  verða 
það  fjeþáfur  ykkar.  Þar  mun  lifna  af  ykkur  mikill 
ættbogi,  er  frægur  mun  þykja.  Nú  muu  jeg  verða 
að  skiljast  við  þig,  og  aldrei  líta  þig  augum  framar, 
enda  veit  jeg  eigi,  hvað  langra  lífdaga  mjer  verður 
auðið    hjeðan   af«.     Síðan  leiddi  Alvör  mig  harmfull 


67 

í  huga    út;  heyrði  jeg  þá  brest  mikinn  í  skálanum, 

er    Kári    sprakk    af    harmi    mín  vegna«.  —  Segja  þá 

sumar    sagnir,    að    hún    flytti   Kötlu  á  bátnum  yfir 

sama  vatnið,  og  fylgdi  henni  svo  heira  að  hlaðgarði, 

og   tæki  8V0  aftur  glófa  sína  úr  sætinu.     Sagði  húa 

þá    við  Kötlu  að  skilnaði:     »Farðu  heil,  Katla  þótt 

ekki    hafi    jeg  af  syni  mínum  nema  soigir  einar,  og 

njóttu  vel  gersema  þinua«.      »Er  nú  draumur  minn 

á  enda«^    segir    Katla,    »og  vænti  jeg,  Már.  þess  af 

drengskap  þínum,  að  þú  teljir  mjer  vorkunn.  er  jeg 

var    alls    ósjálfráð«.     Már    bað    hana    syna  sjer  ger- 

semarnar,  og  gerði  hún  svo.     Litlu  fyrir  sumar  vet- 

urinn    eftir    fæddi    Katla    sveinbaru.  einkar  frítt,  og 

þótti   Már  sveinninn  giftusamlegur.     Var  hanu  kall- 

aður '  Kári.  sem  faðir  hans  hafði  fyrir  mælt,  og  Ijet 

Már  kalla  sig  föður  sveinains;  og  reyndist  hann  hon- 

uin  í  öllu    betur    en    móðir    hans,    er  jafnau  var  fá 

við    hann.     Var    nú    fluttur    bústaður    þeirra  Márs, 

þangað    sem  Katla  sagði  fyrir.  og  bjuggu  þau  hjóa 

þar  saman.  og  unnu  hvort  Öðru  mikið  og  áttu  mikið 

auðnulag    saman.  —  Hin    lengri    handritin    af  Kötlu- 

draum   segja  svo  frá,  að  þegar  þær  Alvör  og  Katla 

voru  komnar  yfir  vatnið,  tók  Alvör  á  henni  með  báðum 

hördum,  en  við  það  hvarf  Kötlu  átt  hennar  til  Márs. 

Leiddi   Alvör  hana  svo  í  herbergi  sitt,  sem  fyr  aeg- 

ir;    voru    þar    konur    fyrir    og    þóttust  allav   kenna 

Kötlu.     Síðan    tók    hún    þar    á    karlmanni,    er  hún 

nefndi    Kára.     Dg    bað    hann    vakna  og  sagði,  að  nú 

bæri    nokkuð    iil  nýlundu,   því  Katla  væri  þar  kom- 

in.     »Kári  va !  iar«,   segir  Katia,   »og  bað  mig  heila 


68 

og   hepna   heimsækja  sig;  kvað  hann  mig  hafa  brugð- 
ið  svefni  sínum,  og  deyja  kvaðst  hann  af  á<t  til  nii'n, 
er    jeg  færi  þaðan.   Kom  Alvör  þá  og  Jjet  búa  mjer 
kerlaug  og  gefa  mjer  víu  að  drekka,  áður  jeg  gengi 
í    hvíhi    sonar    hennar.      Sagði    hún,    að  þnu    ósköp 
skyldu  á  mjer  hn'na,  er  jeg  biði  aldrei  bætur,  ef  jeg 
synjaði    syni    hennar    astar.     Varð    hún  þá  ein  öllu 
að    láða,    því  jeg  hafði  mist  alla  sinnu.      Dvaldi  jeg 
8V0  þar  alljin  þann^tíma,  sem  jeg   var  burtu.     Einn 
morgun    kom    Alvör    að   sæng  þeirri,  er  við  sváfum 
í,  og  sagði,  að  jeg  mundi  verða  að  klæðast,  þótt  syni 
sínum    væri    það    til    angurs.      Kári    stundi  hátt.   er 
jeg  bkildi   við  hvíiu  hans,   og  jeg   vildi  tíjálf  hafa  ver- 
ið     þar    lengur,     og    varð    undur-nauðug    skilj  i    við 
hann.     Þá    sagði    hann    mjer     nm  son  þann,   cr    við 
ættum  í  vændum,    fekk    mjer    belti,    huif   o<;  hring 
hinn  þriðja  grip,  er  jeg  skyldi  geyma  til  miuja  handa 
syni  okkar.     »En  þjer  gef  jeg«,  segir  Kári,  »skikkju 
af    skíru    gulli,    raen    og    sylgju;    mun    það  fiestum 
rnönnum    hnossir    þykja;    þá    gripi    fekaltu    eiga    til 
elli«.      Klæddist    jeg    þi   í  alt    þetta  akart,  og  varð 
jeg  að  skilja  við  hann  sárnauðug^.     Kári  huldumað- 
ur  hafði  beðið  Kötlu  að  kalla  son  þeirra  Kára,  sem 
fyr  er  sagt;  og  var  svo  gert.     Liðu  svo  öunur  miss- 
jri    af  hendi;  átti  Katla  þá  anuan  son;  hann  nefndi 
hún  Ara;  því  hún  vildi  því  nafni  ráða.     Ólust  þeir 
bræður    upp    báðir  saman,  og  var  Katla  löngum  fá- 
látari    v\ð  Kára  en  Ara,  en  MárgerÖi  þeirra  engau 
mun.  og  fann  að  því  við  konu  sína.     Liðu  nú  fram 
tímar,  að  ekki  bar  til  tiðinda,  uns  þeir  bræður  voru 


69 

orðnir  5  og  6  vetra;  þá  reri  Már  til  fiskjar  eina 
niorgiiii  snemma  með  húskörlum  sínum.  því  veður 
var  blítt,  en  Katla  svaf  eftir  í  sæng  þeirra.  Þótti 
heiHii  þá  Alvör  koma  inn  að  rekkjunni,  heldur  fas- 
miki),  og  mæla  svo :  »Misskift  er  með  okkur;  þú 
nytur  yndis  af  manni  bínum,  en  jeg  hefi  helstríð 
eítir  son  minn.  Því  skaltu  velja  um  tvo  kosti^ 
hvort  þú  vilt  heldur  missa  Már  í  dag,  eða  að  sonur 
þinu  bvivirði  þig  í  orðum<í.  Kaus  Katla  skjótt  hið 
síðara,  o^  skildu  þær  talið.  Mir  kom  heim  um 
kveldið.  og  var  Katla  þá  enn  hrygg  í  huga.  Leit- 
aði  hann  þá  eftir,  hvað  ylli  ógleði  hennar.  Hún 
sagði  honum  upp  aíla  sögu.  Már  bað  konu  sína  vera 
káta.  »Munum  við«.  segir  hann,  »linna  bót  við 
þessu  böli;  við  skulum  stofna  tii  veislu  og  bjóða 
þruigað  bræðrum  þínum;  skaltu  vera  blið  við  alla,  ea 
engu  gegua  fyr  en  að  þjer  kemur«.  Liðu  nú  stund- 
ir  fram  til  veishinnar,  og  sat  Már  heima.  Þegar 
bræðra  Kötlu  var  þangað  vod,  gekk  Már  móti  þeim 
við  fjölmenni  og  |fagnaði  þeirn  blíðlega;  þeir  voru 
allir  goðorðsmenn.  Katla  fsgnar  þeim  vel.  og  var 
þeim  boðið  sæti  og  borið  öl  að  drekka.  Katla  var 
þá  í  skikkjunLÍ  og  hafði  menið  góða  á  hálsi  sjer, 
Karanaut.  Þegar  menii  voru  í  sæti  komnir,  og 
drykkja  byrjuð,  .mælti  Már :  »Hjer  skulu  standa 
veislugrið,  og  haldi  þau  hver.  sem  drekkur,  uns 
veislan  er  úti«.  Gafu  allir  því  góðan  róm  og  lofuðu 
að  halda  gri'^in.  Þá  var  Katla  komin  í  sæti  jíitt, 
en  sveinarnir  Ijeku  sjer  á  góifinu.  Kári  bað  þá 
nióður  sína  að  Ijá  njer  menið  góða  til  st5  leika  sjer 
að.      Hún  Ijet  það  eftir  honum.      Ari  sá  það  og  varð 


70 

heldur  fár  við:  sækir  hann  þá  eftir  meninu  hjá 
Kár3.  en  hann  synjaði  og  vildi  ekki  laust  láta.  Ari 
raælti  þá :  »Heldur  þú  meninu  fyrir  mjer,  leiður 
hóruson;  jeg  sem  á  hjer  einn  allar  eignir«.  Við 
þes.si  orð  sveiuanca  gekk  Katla  úr  sæti  og  til  rekkju 
sinnar,  því  hún  œtlaði  að  springa  af  harmi.  En  er 
hún  var  gengin  út,  tóku  bræður  bietmar  upp  orð 
sveinanna  og  reiddust  ákaflega,  er  systir  þeirra  væri 
þvih'k  ættarskömm,  og  kváðust  skyldu  hefna  þes?, 
ef  hún  hefði  verið  sraánuð  af  nokkurum,  því  sveinn- 
inn  kynni  ekki  að  Ijúga.  Már  bað  þá  ekki  henda 
shka  marklejsu  eftir  börnum.  og  væii  það  ósvinna. 
En  þeir  bræður  reiddust  svo  mikið  við  það,  að  þeir 
urðu  óstöðvandi,  0»  kváðu  þau  Már  hafa  leynt  þessu 
með  slægsmunum,  eu  otðrómurinn  hefði  ríkt  i)já 
þeim  bræðrum.  Már  kvaðst  aldrei  hafa  lagt  þar  orð  að 
við  kouu  sína.  »En  segið  mjer,  bræður«,  segir  hann, 
»hver8  er  sá  verður,  sem  óviljandi  ratar  í  vandræði  eða 
þótt  hann  sjái  sjónhverfingar  í  draumi?«  Gekk  hann 
svo  burt  úr  veislusalnum  og  í  loft  það,  er  Katla  lá  í,  og 
mælti:  »Nú  er  það  eitt  til,  að  þú  segir  þeim  bræðrutii 
upp  alla  sögu;  má  þiið  bæði  vinna  bót  á  böli  þínu  og 
stilla  vandræði  og  maimdráp,  som  annars  er  við  búið«. 
Katla  kvað  sjer  hans  ráð  hoUust  muiidn,  þótt  heldur 
Tildi  hún  batia  b'ða  en  segja  öllum  eorgir  sínar. 
Síðan  gengu  þau  Már  á  fnnd  þeirra  bræðra,  og  voru 
þeir  ail  reiðir.  Már  skoraði  þí  á  konu  sína  að  irm;i 
þeim  alt  af  hoííum  sínum,  og  gerði  hún  svo.  En 
er  þeir  höfðu  hlytt  sögu  henriar,  drap  hljóð  úr 
þeim;  því  þeim  þótti  systir  sín  vera  saklaus,  Gengu 
þeir    þá    alHr    fyrir    Már    og    þökkuðu    honum  með 


71 


virktum,  hversu  vel  honum  hefði  farist  í  öllum 
þessum  máluji,  og  hjetu  honum  vináttu  sinni  ineð 
fastmælum.  Unnust  þau  Már  og  Katla  hugástum 
áður  og  síðan,  me'^an  bæði  lifðu.  Ari  Mársson  varð 
höfðingi  mikill  og  líktist  fóður  sínum  um  flesta 
hluti.  og  er  margt  manna  frá  honum  komið.  Kára 
komu  þau  í  fóstur  í  Rennudal;  studdu  þau  hann  til 
góðs  kvonfangs  og  fengu  auðlegð  nóga,  og  reisti 
hann  þar  bú.  Kári  varð  ríkur  maður  og  þótti  dul- 
vitur.  Hann  var  fróður  um  strauma-gang  og  stjarna. 
Þdð  er  og  sumra  manna  sögn,  að  Kári  Kárasou  hafi  oft 
komið  til  ömmu  sinnar  í  uppvexti  sínum,  og  num- 
ið  af  henui  fmislegt  fróðlegt,  er  huldufólk  tíðkaði  í 
forneskju,  enda  varð  fæstum  það  að  góðu,  er  vildu 
geia  á  hluta  hans;  uiðu  og  fáir  til  þess,  því  hann 
kom  sjer  vel  og  náði  höfðingja-hylli.  Þegar  Már 
var  dáinn,  er  sagt,  að  Kári  hafi  tekið  þær  báðar, 
Kötlu,  móður  sína,  og  AlvÖru,  ömmu  sína,  og  voru 
þær  báðar  hjá  honum  undir  eins,  og  áttu  all-iila 
skaplyndi  saman,  svo  að  Kári  hafði  jafnan  orðið  að 
ganga  á  milli  þeirra.  Einu  sinni  kom  hann  að,  er 
þær  deildu;  er  þá  mælt,  að  honum  hafi  runnið  í 
skap,  og  þeas  var  ekki  vant.  En  er  hann  hafði 
staðið  þar  litla  stund,  kom  eldur  upp  úr  gólfinu, 
■ag  brann  Alvör.  amma  hans,  þar  til  ösku,  svo  ekk- 
ert  varð  eftir  af.  En  hvort  Kári  hafi  valdið  bruna 
ömmu  sinnar,  eða  eldurinn  hafi  komið  af  ofstæki 
kerlingar,  er  eigi  frá  skfrt;  þó  hafa  nokkrir  látið 
sjer  um  munn  fara,  að  Kári  hafi  drepið  ömmu  sína. 


72 

26.    S  e  I  m  a  t  s  e  I  j  a  n. 

Prestur  var  eitt  sinn  fyrir  noröan,  sem  hafði 
u]3p  alið  stúlkubarn.  Frá  prestssetrinu  var  selstaða 
langt  á  fjöllum  uppi,  og  hafði  prestur  þar  jafnan  fje 
og  kyr  á  sumrum,  ráðskonu  og  smala.  Þegar  fóst- 
urdóttir  hans  vaið  eldri,  varð  hún  selráðskona,  og  fór 
henni  það,  sem  annað.  vel  úr  hendi.  því  hún  var 
ráðdeildar-kvenmaður.  fríð  sínum  og  vel  að  sjer  um 
marga  hluti.  Urðu  því  margir  efnismenn  til  að 
biðja  heunar,  því  hún  þótti  hinn  besti  kvenkostur 
norður  þar;  en  hún  hafnaði  öllum  ráðahag  við  sig. 
Einu  sinni  kom  prestur  að  máli  við  uppeldisdóttur 
sína  og  hvatti  hana  mikillega  að  giftast,  og  taldi 
það  til,  að  ekki  yiði  hann  ætíð  til  aÖ  sjá  henni  far- 
borða,  þar  sem  hann  væri  maðiir  gamall.  Hún  tók 
því  allfjarri  og  kvaðst  engan  hug  leggja  á  slíkt,  og 
sjer  þætti  vel  sem  væri,  og  ekki  sæktu  allir  gæfu  með 
gjaforðinu.  Skildu  þau  að  svo  mæltu  um  hríð. 
Þegar  leið  á  veturinn,  þótti  mönnum  selráðskonan 
þykna  undir  belti,  og  fór  þyktinni  því  meir  fram^ 
sem  lengur  leið  á.  Um  vorið  kom  fóstri  hennar 
aftur  að  máli  við  haua  og  bað  hana  segja  sjer  frá 
högum  hennar  og  sagði  hún  mundi  víst  vera  barns- 
hafandi.  og  að  hún  mundi  ekki  í  selið  fara  það  sum- 
ar.  Hún  neitaði  þverlega,  að  hún  væri  eigi  ein- 
sömul,  og  kvað  sjer  ekki  til  nieina,  og  selstörf  skyldi 
hún  annast,  eins  þaö  sumar  og  áðnr.  Þegar  klerk- 
ur  sá,  að  hann  kom  eiigu  áleiði*  við  hana,  Ijet  hann 
hana  ráða,  en  bað  menn  þá,  er  voru  í  selinu,  að' 
ganga  eigi  nokkuru  sinni  frá  henni  einni,  og  bjetu 
þeir  honum  góðu  um  þ:>ð.     Siðan  var  flutt  í  selið,  og 


var  ráðskonan  hin  kátasta.  Leið  svo  frani  unri  hríð. 
að  ekki  bar  til  tíðinda.  Selraenn  höfðu  steikar 
gætur  á  ráðskonunni  og  Ijetu  hana  aldrei  eina.  Eitt 
kvöld  bar  svo  við,  að  smalamanni  var  vant  alls  fjár- 
ins  og  kúanna;  fór  þá  hvert  mannsbarn  úr  selinu, 
neraa  selráðskonan  var  ein  eftir.  Sóttist  leitarmönnum 
«  seint  leitin,  og  fundu  eigi  fjeð.  fyr  en  undir  raorgun. 
meö  því  niðþoka  var  á.  Þegar  leitarmenn  komu 
heim,  var  matseljan  á  fótum  og  venju  fremur  fljót 
á  fæti  og  Ijett  á  sjer.  Það  sáu  menn  og,  þegar 
frá  leið,  að  þykt  hennar  hafði  minkaö,  en  ekki  vissu 
menn,  með  hverju  móti,  og  þótti  mönniira.  að  þyktin 
hefði  verið  aunars  kyns  þykt  en  barnsþykt.  Var 
svo  flutt  úr  selinu  um  haustið  heim.  bæði  raenn, 
fjenaður  og  söfnuður.  Sá  prestur  þi.  að  raatseljan 
var  rajóslegnari  um  mittið  en  hún  hafði  verið  vet- 
urinn  áður.  Gekk  hann  þá  á  hii;ii  selraennina  og 
spurði  þa.  hvort  þeir  hefðu  brugðið  af  boði  si'nu 
og  gengið  allir  frá  selmatseljunni.  En  þeir  sögðu 
honum,  svo  sem  var.  að  þeir  hefðu  alis  einu  sinni 
frá  henni  farið  að  leita,  því  alla  málnytuna  liefðr 
vantað.  Klerkur  reiddist  og  bað  þá  aldrei  þrífast^ 
sem  breytt  hefðu  boði  sínu,  og  kvað  sig  hafa 
grunað  þetta,  þegar  selmatseljan  fór  í  selið  ura 
vorið. 

Veturinn  eftir  kom  raaður  iið  biðjn  fósturdóttur 
prestsins,  og  tók  hún  því  allfjarri.  Ei  pjestur 
sagði  hún  skyldi  ekki  undan  komast  að  eiga 
hann,  því  hann  hafði  almenningrilof  á  sje'".  02:  var 
góðra  raanna.  Hann  hafði  tekið  við  búi  eftir  foður 
sinn    um  vorið,  og  var  móðir  hans  fyrir  frarnan  hjá 


74    . 

bonura.  Varð  svo  þessum  ráðahag  framgengt,  hvort 
koimniji  var  það  Ijúft  eða  leitt.  Um  vorið  var . 
brullup  þeirra  hjá  presti.  En  áður  konan  klæddist 
brúðfötum  sínum,  sagði  hún  við  mannsefnið:  »Það 
skil  jeg  til  við  þig,  fyrst  þú  átt  að  ná  ráðahag  við 
mig,  að  mjer  nauðugri,  að  þú  takir  aldrei  vetursetu- 
mann,  svo  að  þú  latir  mig  ekki  vita  áður,  því  ella 
mun  þjer  ekki  hlvðfct«;  og  hjet  bóndi  henni  því. 
Leið  svo  af  veislan,  og  fór  hún  heim  með  bónda 
sínum  og  tók  til  búsforráða,  en  þó  með  hangandi 
hendi,  því  aldrei  var  hún  glöð  eða  með  hjrri  há, 
enda  þótt  bót;di  heiinar  Ijeki  við  hana  á  alla  vegu 
og  vildi  ekki  láta  hana  taka  hendi  í  kalt  vatn. 
Hvert  sumar  sat  hún  inni,  þegar  aðrir  voru  að  hey- 
vinnu,  og  tengdamóðir  hennar  hjá  henni,  til  að 
skemta  henni  og  annast  um  matseld  með  henni. 
Þess  á  millum  sátu  þær  og  prjónuðu  eða  spunnu, 
og  sagði  eldri  konan  tengdadóttur  sinni  sögur,  henni 
til  skemtunar.  Eitt  sinn,  þegar  gamla  konan  hafði 
lckið  sÖgum  sínum,  sagði  hón  við  tengdadóttur  sína. 
að  nú  skyldi  hún  segja  sjer  sögu.  En  hún  kvaðst 
enga  kunna.  Hún  gekk  því  fastara  á  hana,  svo  hin 
hjet  þá  að  segja  henni  þá  einu  söguna,  sem  hún 
kynni,  og  hóf  þannig  frásögn  sína:  »Einu  sinni 
var  stúlka  á  bæ  :  hún  var  selmatselja.-  Skamt  frá  sel- 
inu  voru  hamrar  stórir,  og  gekk  hún  oft  hiá  hömr- 
unum.  Huldumaður  var  í  hömrunum,  fríður  og 
gervilegur,  og  kyntust  þau  brátt  við  og  varð  þeira 
all-kært  saman.  Hann  var  svo  góður  og  eftirlátur 
við  stúlkuna,  að  hann  synjaði  henni  eiukis  hlutar, 
og   var  henni  til  vilja  í  hvívetna.     Fóru  þá  svo  leikar, 


75 

þegar  fram  liða  stundir,  að  selmatðeljan  vat  eigi 
einsömul,  og  gekk  húsbócdi  hennar  á  hana  um  það, 
þegar  hún  átti  að  fara  í  selið  sumarið  eftir^  en 
stúlkan  neitaði  áburði  þeasum,  og  fór  í  selið,  sem 
hún  var  vön.  F^n  húsbóndinn  bað  þá,  er  í  selinu 
voru,  að  fara  aldrei  svo  frá  henni,  að  hún  væri  ein 
eftir,  og  hjetu  þeir  honum  góðu  r.m  það.  Eigi  að 
síður  fóru  allir  fra  henni  að  leita  fjárina,  og  þá  tók 
húu  Ijettasóttina.  Kora  þá  raaður  sá  til  hennar,  er 
hún  hafði  haít  samræði  við,  og  sat  yfir  henni  og 
skildi  á  railli,  iaugaði  barnið  og  reifaði.  En  áður  en 
har.n  fór  bartu  með  sveiuinn,  gaf  hann  heuni  að 
drekka  af  glasi,  og  þaö  var  sá  sætasti  drykkur,  sem 
g  hef«  .  .  .  ,  í  því  datt  hijoðað  úr  hendinni  á 
henni,  sem  hún  var  að  prjóna  af,  svo  hún  laut  eft- 
ir  hnoðanu  og  leiðrjetti  —  »bem  hún  hafði  smnkkað, 
vildi  jeg  sagt  haff»,  svo  h;'ni  varð  á  samri  stundu  al- 
heil  allra  meina.  Upp  frá  þeirri  stundu  sáust  þau 
ekki,  stúlkán  og  huldumaðurinn ;  en  hún  giftist 
'  öðrum  nianni  sárnauðug;  því  hún  þráði  svo  mjög 
hinn  fyrra  ástmann  siiin  og  sá  aldrei  upp  frá  því 
glaðaii  dag.  Og  lykur  hjer  þessari  sögu«.  Tengda- 
móðir  hennar  þakkaði  henni  aöguna  og  setti  hana 
el  á  sig:.  For  svo  fram  um  hrið,  að  ekki  bar  til 
tíðiiida,  oj,'  konan  hjelt  teknum  hætti  um  ógleði 
sína,  eu  var  þó  goð  við  manu  sinn.  Eitt  sumar, 
þegnr  mjöií  var  liðið  á  slátt,  komu  tveir  menn, 
annar    htærii    en    hinn,    í    teiginn    til  bónda.     Báðir 

'  höfðu  þeir  síða  hetti  á  höfði,  svo  óglögt  sá  í  andlit 
þeim.      Hinn    meiri    hattmaður    tÓK  til  orða,  og  bað 

Ibónda  veturvistar.     Bóndi  kvaðst  ekki  taka  nokkurn 


76  I 

mann  á  laun  við  konu  sína,  og  kvaðst  hann  mundu  hitta-  ■ 
hana  að  máli,  áður  en  hann  hjeti  þeim  vistinni.  j 
Hinn  meiri  maður  bað  hann  ekki  mæla  svo  óvirðu-  i 
lega,  að  slíkur  höfðingi  tetti  það  konuríki,  að  hann  ' 
væri  ekki  einráður  að  shkum  smám.unum,  sem  að  ^ 
gefa  2  mönnum  mat  einn  vetrartíma.  Það  verður  að  j 
ráði  með  þeim,  að  bóndi  hjet  mönnum  þessum  vet-  ! 
urvist,  að  konu  sinni  fornspurðri.  Um  kvöldið  fara 
komumenn  heim  til  bónda .  og  Ijet  hann  þá  fara  í  hús  ^i 
nokkurt  frammi  í  bænum  og  bað  þá  þar  vera.  | 
Bóndi  gengur  til  húsfreyju  og  segir  henni,  hversu  ^ 
nú  var  komið.  Húsfreyja  snerist  illa  við  og  sagði  i 
þetta  hina  fyrstu  bæn  sína  og  að  h'kindum  þá  sein-  j 
ustu.  Eu  fyrir  því  að  hann  hefði  einn  við  mönn-  j 
unum  tekið,  þá  skyldi  hann  og  einn  fyrir  sjá,  hvað  \ 
hlytist  af  veturvist  þeirra;  og  skildu  svo  talið,  Var  - 
nú  alt  kyrt,  þangað  til  húbfreyja  og  húhbóndi  ætl-  i 
uðu  til  altaris  um  haustið.  Það  var  venja  þá,  sem  1 
enn  er  sumstaðar  á  íslandi,  að  þeir,  sem  ætla  sjer  j 
að  vera  til  altaris,  ganga  fyrir  hvern  mann  á  bæn- 
um,  kyssa  þá  og  biðja  þá  fyrirgefningar  á  þvj',  sem 
þeir  hafi  þá  stygða.  Húsfreyja  hafði  a!t-  til  þes»a 
forðast  vetursetumennina  og  aldrei  látið  þá  bja  sig; 
og  svo  var  og  nð  þessu  sinni,  að  hún  kvsddi  þá  ekki. 
Síðan  fóiu  hjónin  á  8lað.  En  þegar  þau  voru  kom- 
in  út  fyrir  túngaiðinn,  sagði  bóndi  við  húsfreyju; 
»Þú  hefir  sjáif^aut  kvatt  veturíetumennina«.  Hún 
kvað  nei  við.  Hann  bað  hana  ekki  gera  þá  óhæfu. 
að  faia  svo,  að  hún  kveddi  þá  ekki.  »1  flestu  synir 
þú.  £ið  þú  metur  mig  lítils,  fyr^t  í  því,  að  þú  tókst 
við     mönnum    þessum    sð    mjer    fornspuiðii,    og  nú. 


77 

-'aftiir,  þar  sem  þú  vilt  þvöngva  mjer  til  að  minnast 
við  þá.  En  ekki  fyrir  það,  jeg  skal  hlyða,  ea  þú 
skalt  fyrir  sjá,  því  þar  á  ríður  líf  mitt  og  þitt  með 
að  líkinduBi«.  Hún  snjr  nú  heim,  og  seinkar  henni 
mjög  heima.  Bóndi  fer  þá  heim  og  kemur  þangað, 
sem  hann  átti  von  á  vetursetumöniinnura,  og  finn- 
ur  þá  í  herbsrgi  þeirra.  Hann  sjer,  hvar  \etur- 
vistarmaður  hinn  meiri  og  húsfreyja  liggja  bæði 
dauð  í  faðnilögum  á  gólfinu,  og  höfðu  þau  sprungið 
af  harmi.  En  hinn  veturvistarmaðurinn  stóð  grát- 
andi  yfir  þeim,  þegar  bóndi  kom  inn,  en  hvarf  í 
burt  litlu  bíðar,  svo  enginn  vissi,  hvert  hann  fór. 
Þóttust  nú  allir  vita  af  sögu  þeirri,  er  húsfreyja 
hafði  saL't  tengdamóður  sinni,  að  hinn  meiri  komu- 
maðar  hefði  verið  huldumaður  sá,  er  húsfreyja  hafði 
kyust  við  í  selinu,  en  hinn  minni  sonur  þeirra,  sem 
á  burt  hvarf. 

27.     P  r  e  s  t  s  d  ó  1 1  ir    gift    h  u  I  d  u  m  a  n  n  i. 

Prestur  einn  á  einbverjum  stað  átti  dóttur 
gjafvaxta.  Einu  sinni  varð  tilrætt  um  huldufólk 
eða  álfa;  sagði  þá  dóttir  prestsins:  >Það  gilti  mig 
einu,  þótt  jeg  ætti^  álfamann,  væri  það  vænn  maður«. 
E,ak  prestur  dóttur  sinni  þá  snoppung  og  kallaði 
hana  óþarflega   mæla. 

En  það  var  nokkuru  síðar,  að  barn  eitt  á  prests- 
garði  þessum  sá  mann  ríða  þar  að  bæjardyrum, 
stíga  af  baki,  ganga  inn  og  taka  í  hönd  prestsdóttur 
leiða  út,  setja  á  bak  hjá  sjer  og  ríða  á  brott.  Eftii 
það  var  hennar  leitað  hvarvetna,  er  mönnum  datt 
i  hug,  en  enginn  varð  hennar  var. 


78  ' 

En    oagt    er,    að    það    yiði   þrem  vetrum  síðar^,     i 
að   fjármaður  sá,  er  lengi  hafði  verið  með  presti,  og     | 
hug    hafði    lagt  á  dóttur  hans,  er  horfin  var,  viltist 
eitt    sinn    með  alt    fieð;  kom  svo,  því  kafald  var  áy     , 
að  hann  misti  frá  sjer  alt  fjeð;  komst  þó  sjalfur  að  lykt-      ; 
um    að    bæjardyrum    einum,    er  hann  kendi  ógjörla. 
Maður  gervilegur  stóð  þar  í  dyrum  frammi,  og  bauð 
fjármanni  gistingu.    Kvaðst  hanu  það  þiggja  mundu,     j 
en   barmaði  sjer  mjög  um  missi  fjárins.     Bóndi  kvaÖ     " 
eitthvað  mundu  til  verða  að  finna  það  aftur.  Fylgdi 
hann    nú    gesti     sínum    inn   á    baðstoPuloft.     Þrir  sá      ; 
hann    gamlan    mann    og    gamla    konu;    en  tvö  börn      | 
Ijeku  sjer  á  loftinu.     Þar  þekti  hann  og  prestsdóttur, 
og    þóttist    vita,    að  hún  mundi  vera  kona  bóndans, 
er    bauð    hoQum    gistingu.     Var  honum  veittur   þar 
hinn  besti  beini,  og  fylgt  að  lyktum  íhúsrúmundir 
b&ðstofulofti.     Þar  kom  prestsdóttir  til  hans,  og  bað 
hann  vera  sjer  trúan,  og   færa  móður  sinni  gersemar 
nokkurar  í  skjóðu,  og  segja  henni  þar  með,  að  bænir 
sínar    mætti  hún  lesa  á  hverju  kveldi.      Spurði  fjár- 
maðurinn    hana    þá,   hvort  hún  kæmi  nokkurn  tíma 
í    kirkju.      Hún    kvaðst    koma   þar    jafn-oft  honum;. 
ætti    hún  fremsta  sæti  undir  prjedikunarstól,  en  mað- 
urinn    sinn    næst  altari.     Spyr  fjármaðurinn,  hversu 
það  mætti  vera,  er  enginn  ^æi  þau.     Hún  segir  það 
til   þess  bera,  að  þau  fari  jafnan  úr  kirkju  á  undan 
blessan.     En    þess  bað  hún  hann  sem  innilegast,  að 
geta   þess   að  engu,  er  hann  væri  nú  vís  orðinn  um 
sína    hagi,    að  öðru  en  skila  móðnr  sinni  skjóðunni; 
því    ella    mundi  hann  mikla  ógæfu  af  hljóta.     Hjet 
hann    því;    en    að    morgni    færði    bóndi    honum    alt 


79 

fjeö,  og  hafði  rekiÖ  það  inn  á  hey  um  nóttina.  En 
aftur  fór  hann  í  villu  heim  með  fjeð;  en  það  var 
örskamt  að  fara.  Efndi  hann  þá  eigi  betur  heit  sitt 
en  svo,  að  hann  sagði  frá  því  öllu  sem  gjörst,  er 
hann  hafði  orðið  vísari  í  för  þessari.  Tók  prestur 
þá  það  ráð,  að  vara  við  sóknarfólk  sitt,  að  bregðast 
ekki  ókunnuglega  við,  þótt  hann  blessaði  yfir  söfn- 
uðinn  fyrri  en  venja  væri  til.  því  freista  vildi  hann 
með  þeim  hætti  að  ná  dóttur  sinni,  og  er  sagt  að 
honum  tœkist  það;  en  fyrir  bænaatað  hennar 
innilegan  yiði  hann  aftur  að^  sleppa  henni,  því  að 
hún  teldi,  að  ærin  vandræði  mundu  ella  af  hljótast; 
Ijeti  og  maðurinn  sinn  sig  svo  vel,  að  ^jer  væri  mestur 
harmur  að  missa  ást  hans.  En  taiið  er,  að  fjár- 
maðurinn  yrði  ógæfumaður  mikill. 

Aðrir  segja,  að  þegar  prestsdóttir  var  tekin  í 
kirkjunni,  sæti  hjá  henni  bæði  börnin,  og  maður 
hennar  næði  þeim  og  hyrfi  á  burt,  en  að  prests- 
dóttir  hefði  sagt  við  fjármanninn,  er  hún  var  tekin: 
»Fáðu  hvorki  kaun  nje  kvef,  og  komi  þjer  aldrei 
hor  í  nef;  og  legg  jeg  þó  ekki  á  þig,  sera  þú  átt  skilið./. 

29.    M  ó  k  0  1 1  u  r. 

Einu  sinni  bjó  bóndi  á  Utnyrðingsstöðum  á 
VöUum.  Guðrún  hjet  kona  hans.  Þau  áttu  eina 
dóttur  barna,  er  Guðrún  hjet,  og  ólst  hún  upp,  þar 
til  hún  var  12  vetra;  tók  hún  þá  við  smaiamensku, 
því  faðir  heunar  var  vesall  og  hafði  fátt  manna. 
Liðu  svo  fram  stundir,  þangað  til  bóndi  dó.  Eitt 
kvóld  fór  Guðrún  að  vanda  sínum  til  lamba  í  mollu- 
drífu,   svo  að  hún  viltist.     Hitti  hún  þá  mana  nokk- 


80 


iirn:  spurSi  hún  hann  að  heiti,  en  hann  kvaðst  Mó- 
kollur  heita;  hann  bauð  henni  að  fara  með  BJer,  og 
sagði,  að  skemra  væri  heim  til  sín  en  hennar;  þektist 
húii  það,  en  sagði  þó,  að  sig  langaði  að  finna  lörab- 
in;  sagðist  hann  vera  búinn  að  hýsa  þau  og  væri 
þeim  óhætt.  Fór  hún  þá  með  honum  og  komu  að 
húsi  nokkuru;  ]ykur  hann  þvi'  upp,  og  þar  sjer  hún 
lömbin  inni.  Síðan  fara  þau  heimað  bænum,  og 
tekur  hann  af  henni  snjófötiu  og  leiðir  hana  síðan  inn  í 
baðstofn;  engan  mann  sá  bún  þar,  nema  kerlingu 
eina,  og  var  hún  heldur  ófrjnileg  að  sjá.  Biður 
Mókollur  stúlkuna  að  gefa  ekki  gaum  að  þessu,  og 
segir  henni,  að  þið  8Je  móðir  sín.  Sagði  hann, 
að  móður  sinni  væii  ekki  um  komu  hennar;  Ijet 
hann  stúlkuna  sitja  hjá  sjer  á  rúmi  sínu,  en  kerl- 
ing  Ijet  heldur  en  ekki  síga  brjrnar;  fór  liún  þó 
fram  að  sækja  þeim  mat  og  kom  inn  aftur  með  tvo 
diska,  setti  þá  upp  á  pallinn,  og  fóru  þau  þá  að 
borða.  Þar  var  hún  3  daga,  og  var  þá  birt  upp 
veðrinu.  Kemur  þá  MókoUur  til  hennar  og  segir, 
að  nú  muni  hún  vilja  halda  heim,  og  sagði  hún.  að 
svo  væri.  Fer  hún  þá  á  stað,  og  fylgir  hann  henni 
heim  á  túnið  á  Útnyrðingsstöðura.  En  þegar  Mó- 
kollur  kveður  hana,  biður  hann  hana  að  gera  eina 
bón  sína,  og  lofaði  hún  þv/,  ef  hún  gæti;  beiddi 
hann  hana  þá  að  fara  til  sín  um  vorið,  ef  það  væri 
vilji  móður  hennar,  og  hjet  hún  þvj'.  Skildu  þau 
við  það;  og  fór  húu  heim;  yarð  þar  fagnafundur, 
og  spurði  móðir  hennar  hana,  hvar  hún  hefði  verið. 
Sagði  hún  alt  hið  sanna  frá  ferðum  sínum,  og  Ijet 
móðir    hennar    vel  yfir.     Leið    nú    veturinn    fram  á 


81. 

útmánuði.     Kom  þá  maður  að  XJtnyrðiugsstöðum,  að 
nafni    Sigurður,  er  beiddi  Guðrúnar  eldri;  tókst  það 
ráð,    og  fór  hann   þangað  um  vorið,  og  átti  Guðrúnu. 
Varð  hún  þess  brátt  vör,  að  hún  fekk  engu  að  ráða 
fyrir  manni  sínum;  kom  því  ósamlyndi  a  milli  þeirra, 
því     Guðrún    var    vön   að  gera  gott.     Nú  víkur  sög- 
unni    til    Mókolls;    hann    kom    um   vorið  og  beiddi 
Guðrúnar     yngri.      Tók     móðir    hennar    því  vel;    en 
þegar  bóndi  heyrði  það,  varð  hann  fár  við,  og  lagði 
á     móti     því,    þangað    til  hann  heyrði,  að  Mókollur 
kærði   sig  ekki    um  neinn  arf  með  henni.     Fór  Guð- 
rún  þá  á  stað  með  Mókoll,  og  bar  ekkert  til  tíðinda, 
fyr    en    um    haustið;    komu  þau  þa  og  færðu  öllum 
gjafir  á  Útnyrðingsstöðum,  nema  Sigurði  bónda;  gekk 
8V0    tvisvar,     Sótti    Mókollar    Guðrúnu    báða    þensa 
vetur     til     að     sitja     yfir     konu     sinni.      Þetta   líkaði 
Sigurði  illa,  og  þegar  leið  að  þeim  tíma,  er  Mókollur 
var    vanur    að  koma,  veturinn  eftir,  lokaði  Sigurður 
konu  8Ína  inni    í    húsi,  evo  að  Mókollur  næði   heuni 
ekki.     Um    veturinn    kom  Mókoilur  og  ætlaði  að  fá 
GuðrÚDu  með  sjer,   en  bóndi   þverneitaði;  lagði  Guð- 
rún    að    bónda    sínum  mjóg  og  sagði,  að  iíf  tveggja 
eða   þriggJA  iægi    við,  en   Sigurður  kvaðst  ekki  hirða 
um     það,     og     sagði     að    8Jer   stæði  a  sama,   þó  það 
dræpist    alt    i    hrúgu.      Var  Mókollur  mjög  hryggur 
við    það    og    fór  á  burt.      Leið  nú  veturinn  frani   að 
páskum;   en   á  páskadaginn,  þegar  fólk  var  komið  til 
kirkju     og    prestur    ætlaði   að   ganga  í  kirkiuna,  sjá 
menn,   að  virki  á  hjólum  veltur  fram  úr  fjallinu,  02 
stefnir   það  að  kirkjugarðinum  og  nemur  þar  staðar; 
ganga    menn    þar    að,     að  skoða  þetta  mikla  smíði; 
Huldnfólkssögnr  6 


.82  i 

sjá    inerm    þá  líkkistu  í  virkinu  og  mann  fram   með      j 
hennl    dauðan    á    grúfu.     Spurði    þá  prestur,  hvo't 
nokkur    vissi    deili    á  þessu;  en  allir  kváðu  nei  við. 
Gengu    þá  að  hjónin   frá  Útnyrðingsstöðura,  og  þekti 
Guðrún    þar  MókoU,  og  segir  hún  alt,   hvernig  farið      I 
hefði.      Er     þá    Sigurður  bóndi  settur  í  varðhald,   en 
Guðrún  fer  til  bæjar  Mókolls,  og  fann   þar  tvö  börn,      ' 
annað  í  vöggvi,  og  bundið  band    yfir,  en  hitt  á  pall- 
inum,    bundið    h'ka.     Tók     hún  þar  bæði  börnin  og 
alt,  sem   fjemætt  var  innan   bæjar;  fór  hún   heim   til 
prests     með    börnin,     og    ól    hann  þau  upp.      En  af      j 
Sigurði    bónda  er  það  að  segja,  að  hatin  var  tekinn 
og    drepinn,    en  Guðrún  bjó  á  Útiiyrðingastoðum  til      i 
elli.  i 


28.     Konuhvarf  í  Hnefiisdal. 

Það  var  trú  manna  fyrrum,  að  ekki  mætti  ein 
kona  eiga  allan  Hnefiisdal,  því  hi'm  yiði  þá  numin 
burt  af  álfum.  Melhólar  tveir  eru  i  landinu,  annar 
stærri,  en  annar  minni,  sem  Htanda  saraan,  kal  aðir 
MælishólHr.  A  þeim  var  mikil  trú,  að  þeir  væri 
álfasetur.  Þegar  Brynjólfur  biskup  SveinsMOn  vísi- 
teraði  Austfjörðu,  gerði  hann  sjer  ferð  þ>ingí*ð  með 
Sigfúsi  prófasti  Tómassyni,  til  að  skoða  holana,  gekk 
umhverfis  þá  berhöfðaður  og  sagði  síðan  við  prest : 
>Gott  fólk  í  minna  hólnum,  en  misjafnt  í  þeim 
meira«.  »Svo  er,  sem  þjer  segið,  herra«,  sagði 
prestur. 

Eitt  sinn  er  þess  getið,  að  bóndinn  í  Hnefilsdnl 
œtti  eina  dóttur  barna.  Þegar  hún  var  fullvaxtn^ 
sagði    hún,  að    maður    einn  kæmi  oftlega  til  sín,  og 


83 

Ijeti  mjög  blíðlega  við  sig;  nra  þetta  kvartaði  hún 
oft  með  miklum  áhuga.  Þetta  gekk  nokkurn  tíma, 
og  sagði  liún  sig  angraði  þetta,  því  hann  vildi  ná 
sjer  til  8Ín,  og  mundi  hún  ekki  geta  varist  þe3?u, 
því  hann  væri  sjer  mjög  bhður  og  elsknlegur,  og 
bygð  hans  væri  í  Mælishól,  og  bað  menn  gæta  að 
RJer  vandlega;  annars  mundi  ver  fara.  Þessu  var 
enginn  gaumur  gefinn,  þótt  hún  með  trega  bæði 
þessa.  Eftir  þetta  hvarf  hún  burtu.  En  tvo  nj- 
ársdaga  eftir  þetta  var  hún  við  raessu  í  Hofteigi, 
glöð  og  hress;  sagði  hún  kunningjakonum  sínum, 
að  8Jer  liði  vel;  maðurinn,  sem  hún  væri  hjá,  breytti 
í  öllu  vel  við  sig,  og  væri  sjer  góður.  Að  því 
gáðu  menn,  að  þegar  hún  gekk  inn  kirkjugólfið,  var  á 
henni  festi.  Skygnir  sáu  einnig  manninn.  En  þriðja  ný- 
áredag  um  messutímann  var  líkkista  sett  fyrir  kirkju 
dyr  í  Hofteigi,  cg  ofan  á  henni  lá  messuhökull  vandað- 
ur  mjög.  Enginn  sást  maðurinD.  Svo  var  hkið  jarðað. 
En  um  kvóldið  heyrðu  menn  í  Hofteigi  kveðið  soríjar- 
kvæði  liábtöfum  með  trega  miklum,  og  farið  oftlega 
með  það,  svo  menn  námu  það.  Jeg  tabði  við  gamla 
menn,  sem  heyrðu  með  það  farið.  Það  voru  nokkur 
erindi.     Seinasta  erindið  heyrði  jeg,  og  er  það  svona: 

i>Frel8arinn   þinn   sje  huggarinn   miun, 

raín  h/rust  meyja. 

Flytji   hann   mig  í   friðstaðinn, 

þá  fer  jeg  að  deyja. 

Mína  tungu  geri'  eg    ei    lengur  móða. 

Lukkuna  fáðu,   laukaskorðan   rjóða^, 
Þóttust    menn    vita,  að  það  mnudi   vera  konan, 
sem    hvarf    frá    Hnefilsdal,    er  flutt  var  hk  að  Hof- 

6* 


84 


teigi,    og  hjeldu,    að    hún    hefði    dáið    af  barnsneyð. 
Þóttust  þeir  skilja  það  af  sorgarkvæðinu. 

29.  Álfurinn  í  Stórasteinl. 
Svo  er  sagt,  að  bóndi  sá  hafi  búið  í  Hvann- 
stóði  í  Borgarfirði,  er  Guðmundur  hjet.  Einu  sinni 
var  það  síðla  á  kvöldi,  að  hann  kom  frá  fje  sínu, 
og  hafði  vantað  nokkurar  kindur.  Hann  gekk  í  bað- 
stofu.  Alt  fólk  svaf  þar  myrkursvefa,  en  hann 
settist  á  flet,  er  var  á  raóti  biðstofudyrura,  og  fór 
ekki  af  skóra,  því  hann  hugði  að  fara  út  aftur,  þá 
er  lítil  stund  liði,  og  vita  þá,  hvort  kindarnar  hefðu 
ekki  heim  komið.  Veðri  var  :^vo  háttað,  að  tungls- 
Ijós  var  og  spakviðri.  Þegar  bóndi  hafði  Htla  stund 
setið,  heyrir  hann  þrusk  við  bæjarhurð  og  henni 
lokið  upp;  því  næst  er  gengið  inn  seinlega,  og  að 
baðstofuhurð;  þá  heyrði  hann,  að  var  staðið  við  og 
hlustað,  og  síðan  lokið  upp  hurð  ódjarflega,  og 
gengið  að  pallstokki  og  numið  þar  staðar;  sjer  hann 
þá,  að  þetta  kvikindi  bregður  upp  silfurbjörtum  hnífi, 
og  er  að  leitast  við  að  koraast  upp  á  pailinn.  En 
í  sama  vetfangi  stökk  bóndi  á  fætur,  og  þá  bregð- 
ur  líka  hinn  við,  og  fram  um  dyr,  en  bóndi  á  eft- 
ir,  og  er  hann  kemur  í  bæjardyr,  þrífur  hann  torf- 
Ijá,  sem  þar  var  undir  sillu  frá  því  nm  haustið,  og 
hleypur  út  með  haun;  og  er  hann  kemur  út,  sjer 
hann  mann  suður  í  túnfitinni;  sá  var  lágr  vexti  og 
gildlegur  og  hafði  á  rás  suður  um  völlinn.  Þegar 
bóndi  sjer  það,  hleypur  hann  á  eftir  honum.  Hjarn 
var  á  jörðu  og  hart  undir  fæti,  og  þó  miðaði  huldu- 
manninura  harla  h'tt,  jafnvel  þótt  hann  herti  hlaupið 


85 


sem  meat,  og  það  leist  bónda,  að  hann  gæti  tekið 
hann,  þegar  haiin  vildi;  en  haun  hugði  að  sjá  inni 
hans,  og  hafa  þá  af  honum  sannar  sögur. 

Nú  hlaupa  þeir  baðir  suður  um  engjarnar  og 
hefir  aifurinn  sig  allan  við,  og  bóndi  læst  gera  hið 
sama,  en  veifar  torfijánum,  og  eggjar  hann  að  bíða, 
en  hann  æpti  :  >SLÚðu  aftur,  snarmenni.  og  láttu 
mig  fara^.  En  þótt  hann  kallaði  avona,  elti  bóndi 
haiin  alt  suður  um  Króarmei  og  yfir  Lambadalsá 
og  Kollutungur,  og  er  þeir  komu  sunnarlega  í  þær 
og  nærri  stórum  steini,  er  þar  stendur  nálægt 
Kækjuskarðavegi,  aá  bóndi,  að  á  þessum  steini  stóðu 
dyr  opnar;  hleypur  hann  þa  fram  fyrir  bjargbúann, 
og  kvíar  hann  utansteine.  En  þá  segir  hann  :  ^Láttu 
mig.  maður,  na  inni  minu.  Þú  hefir  nú  verið  5  ár 
í  Hvarníitcði,  og  befir  mjer  ætið  legið  hugur  á  kcnu 
þinni.  en  aldrei  borið  áraði  til  að  ná  henni,  fyr  en 
nú,  að  jeg  ætlaði  að  drepa  þig,  en  nemai  hana  brott, 
en  þesB  vinn  jeg  pjer  eið  við  aija  vora  vætti,  að  vera 
þjer  ekki  til  meins  framaT«.  Þegar  bjargbúinn  hafði 
þanriig  mœlt,  veik  bóndinn  sjer  frá  steininum,  og 
fór  hinn  inn  í  hann,  og  sá  þá  bóndi  þar  ekki 
dyramót.  For  hann  eftir  það  heim.  Þetta  var  um 
veturinn  fyrir  jól,  en  eftir  nyár  fekk  hann  bóndann 
í  Brijnavík  til  að  hafa  við  sig  jarðaskifti,  og  flytja 
að  Hvannstóði,  en  hann  flutti  sig  að  Brúnas^ík;  því 
hann  þorði  ekki  að  reiða  sig  á  orð  huidumannsins. 
Þessi  Guðmundur  atti  fcon,  sem  Jón  hjet,  og  sá  var 
faðir  hins  svonefnda  GaldraVilhjálms. 


86 

30.     G  rí  m  s  h  ó  1 1. 

Þdð    hefir    lengi  verið  siður  í  Rangárvallasjslu,       \ 
að    meiin    hafa  farið  þaðan   til  sjóróðra  eitthvað  suð-       i 
ur.      En    einu    sinni    bar    svo  við,  að  unglingsmaður 
nokkur,     Grímur    að     nafni,   ætlaði   suður  i  Leiru  til       j 
sjóróðra.     Grímur    var    fyrirvinna    hjá    móður  sinni,       | 
en    faðir    hana  var  dáinn.     Grímur  fór  nú   með  öðr-       ■ 
um    Rangvellingum    suður,     en    er  þeir  koma  suður       ' 
undir    Vogastapa,    bar    svo    við,  sem  oft  má   verða,     ^ 
að  reiðgjörð  slitnaði  á  hesti  Gríms,  svo  að  hann  varð 
að  staldra  við  til  að  bæta  gjörðina.      Grímur  var  aft 
astur  í    lestinni,     og    tóku  því    samferðamenn     hans       j 
ekki    eftir    því,  að  hanu  stóð    við;    hjeldu     þeir    þá       I 
áfram  og  bar   leiti  á  raiUi.     En  er  Grímur  var  eiun       j 
orðinu,    kom     að    honum     maður.      Sá    maður    falar 
Grím    til    að    róa    hjá  sjer   um  vertíðina,  en  Grímur 
skorast    undan    og    kvaðst    vera  raðinn   hjá  manni  í 
Leirunni,   og  segir  honum,  hver  sá  sje.      Spyr  Grím- 
ur     manninn,    hvar  hann   eigi  heima,   en   hann  sagði, 
að    bær     ainn     væri     þar    skamt    frá  þeim.     Leggur      * 
hann    þá  fast  mjóg  að  Grími,   og  segir.   að  aflabrögð 
hans  rauni  eigi  verða  minni  hjá  sjer  en   Leirumann- 
inum,    wera     hann    sje   raðinn   hja.      Og  hvernig  sem 
þeim   hafa  nú  farist  orð  á  milli,  þá  fór  Grímur  með 
hinum     ókunna    manui.      Kojiu  þeir  brátt  að  snotr 
um    bæ.    vel   bygðum.      Maðurinn   spurði   Grím,   hvað 
hann    ætlaði     að    gera    við    hestinn.     Grímur  kvaðst 
hafa  ætlað    að  senda  hann  heim  aftur,  þótt  hann  helst 
hefði    viljað    hafa  hann  þar  hjá  sjer  til  lokanna,  til 
þess   að  geta  flutt  eitthvað  á  honum  með  sjer  heim 
til  móður  sinnar.     Maðurinn  segist  þá  skulu  ajá  eitt- 


87 

hvað  fyrir  hestinum,  og  tók  við  hoimm;  en  Grímur 
vÍ88Í  ekki  um  hanu  framar  að  sinni.  Nú  byrjar 
vertíðin,  og  róa  þeir  Grimur  tveir  á  báti,  og  hlóðu 
1  hvert  skifti.  En  er  að  landi  kom,  var  Grími  sagt 
að  ganga  heiin  og  hvíla  sig,  og  vissi  hann  því  aldrei 
hvað  uxn  fiskinn  varð,  eða  hvað  mikið  þeir  höfðu 
fengið  í  hlut,  enda  grenslaðist  hann  eftir  hvorugu. 
Undi  hann  sjer  mjög  vel,  og  fanst  honum  tíminn 
stuttur,  og  ekki  vissi  hann  heldur,  hvað  á  hann  leið. 
Ekki  lagði  hann  mat  á  borð  með  sjer.  Einhvern 
dag,  er  þeir  eru  á  sjó,  bóndi  og  Grímur,  spyr  bóndi 
haun,  hvort  hanu  viti,  hvað  nú  sje  liðið  á  vertíðina, 
eða  hviið  mikið  þeir  sjeu  búnir  að  fiska.  Gnmur 
neitti  þvj.  Þá  segir  bóndi  honum,  að  lokadtiguriun 
sje  á  morgun,  og  ef  við  fáum  eins  og  vant  er  í 
dag  á  bátinn  okkar,  þa  höfum  við  fengið  tíu  hundr- 
uð  til  hlutar;  en  sá,  sem  þú  varst  ráðinn  hjá,  hefir 
fengið  hálft  fjórða  hundrað.  Spyr  haon  þá  Grím, 
hvort  hann  vilji  ekki  vera  kyrr  hja  sjer,  eða  hvort 
hann  þurfi  nauðisynlega  að  fara  heim  um  lokin. 
Grj'mur  segist  mega  til  að  fara  heim.  En  er  þeir 
höfðu  fengið  á  bátinn,  halda  þeir  að  landi;  og  dag- 
inn  eftir  býst  Grímur  til  heimferðar.  Bóndi  spyr 
Grím,  hvað  hann  vilji  h»lst  hafa  á  hestinum  austur, 
og  segist  Grímur  ætla  að  flytja  kvistinn  og  höfuðin. 
Bóndi  spyr,  hvort  raóðir  haus  þarfi  ekki  korns. 
Grímur  segist  ekki  geta  hugsað  til  að  hafa  það 
með  sjer  í  það  skifti.  Bóndi  segir,  að  á  lestunum 
akuli  hann  koma  með  10  hesta  með  leiðingi,  og 
geti  hann  þá  hvort  sem  hann  heldar  vilji,  fengið  á 
þá  hjá  sjer,  eða  lagt  fiskinn   inn  hjá  öðrum.     En  er 


88 


Grímur  ætlaði  á  stíið,  fær  bóndi  honum  tilbúna  bagga  á 
tvo  hesta,  og  voru  annað  kornbaggar,  en  annað  fiska- 
baggar,  og  segir  hann  skuli  eigi  þá.  Grímur  segist 
ekki  geta  flutt  nema  aðra  baggana.  Bóndi  segist  skulu 
Ijá  honum  hest  og  fær  honum  brúnan  heat.  Grímur 
tók  og  8Ínn  hest,  og  var  hann  svelispikaður.  Fer 
nú  Grímur  á  stað,  og  hittir  samferðameun  sína; 
þeir  voru  þá  á  heimleið  líka,  Þeir  spurðu,  hvar 
hann  hefði  verið  um  veturinn,  en  hann  sagði  þeim 
óglögt  fra  öllu.  Þegar  heim  kom,  sagði  haun  móður 
HÍnni  alt  sem  fnrið  hafði.  Líður  svo  fram  á  lestir;þá 
byst  Grímur  heiman  með  tíu  reiðiiigshesta  i  lest. 
Margir  voru  þeir  saman,  Rangvellingar.  En  er  suð- 
nr  eftir  kemur,  dregst  Gn'mur  aftur  úr,  og  missa 
þeir  hans,  svo  þeir  vissu  ekki,  hvert  hann  fór,  sam- 
ferðamennirnir.  Halda  þeir  svo  leiðar  sinnar.  Kem- 
ur  nú  Grímur  til  forraanns  síns;  tok  hann  vel  roóti 
honum,  os  Ijet  hann  fá  nauðsynjar  aliar,  er  hann 
þurfti,  og  miklu  meira  en  hann  hafði  ætlað,  En  er 
Grímur  var  albúinn  til  burtfarar,  spyr  bóndi,  hvort 
hann  þurfi  eigi  peninga  við.  Gríinur  segir,  að  avo 
>ije,  en  hann  muni  vera  búinn  að  fa  fynr  hlutinn 
sinn,  og  því  hafi  hann  ekki  nefut  það.  Bóndi  fær 
honum  þá  40  spesíur.  Bóndi  spyr  Grím,  hvort 
hann  hafi  sagt  nokkurum,  hvar  hann  hafi  verið.  Eng- 
ura,  nsma  móður  minni  einui,  segir  Grímur.  »Jæja<(, 
segir  bóndi,  »jeg  vissi  það,  að  þú  hafðir  sagt  frá 
því;  þess  vegna  hefir  það  komist  á  loft.  En 
nú  eru  þorskhöfuðin  þín«,  segir  bóndi.  »Þau  verð- 
urðu  að  sækja  seinna«.  Grímur  játti  því.  Skilja 
þeir    síðan    með    kærleikum.     Fer  Grímur    heim,  og 


undruðust  menn  mjög  afla  hans.  Seinna  frr  hann 
skreiðarferð  og  sótti  þorskhöfuðin;  bar  ekki  til  tíð- 
inda  í  þeirri  ferð,  nema  að  bóndi  falar  Grím  til  að' 
róa  hjá  sjer  aðra  vertíðina  til,  og  var  Grímur  fús  á 
það.  Segir  ekki  af  því  meir,  nema  aflabrögð  og  að- 
gerðir  fóru  að  öHu  eius  og  fyr.  Þessu  fór  fram 
nokkurar  vertíðir.  En  einu  sinni  bpyr  formí^ður 
Gríms  hann  að,  hvort  hann  mundi  ekki  vilja  fara 
til  8Ín,  þegar  móðir  haiis  væri  önduð,  og  eiga  dótt- 
ur  8Ína.  Grímur  þekti  atúlkuna  og  fjell  hún  vel  í 
geð,  8V0  hann  þa  þegar  boð  bónda,  Líða  nú  enn 
nokkur  ár,  þangað  til  móðir  Gríma  deyr.  Sjá  þá 
nábúarnir,  að  ferðasuið  er  a  Grími.  Bjst  hann  nú 
hið  skjótasta  til  burtferðar^  og  selur  alt  það,  sem 
hann  gat  ekki  með  njer  flutt.  Heldur  hann  nú  suð- 
ur,  eu  enginn  vissi  upp  á  víí,t,  hvert  hann  fói,  nema 
hvað  samferðamenn  haus  komust  næst,  að  hann 
mundi  hafa  farið  að  hól  þeim,  sem  er  á  Voijastapa 
fyrir  ofau  Reiðskarð.  Hóll  þessi  er  æði-stór  með 
vörðu  á,  og  er  hann  kallaður  Grímshóll  8iðau. 
Aldrei  varð  neitt  v^rt  við  Grím  eftir  þetta,  hvorki 
á  RaugárvöUum   nje  í  veiðistöðunum  syðra. 

31.  BJarni  Pjetursson  og  álfar. 
Þegar  Bjarni  Pjeturssou,  er  síðar  bjó  að  Skarði, 
var  a  unga  aldri,  var  hann  samtíða  pilti  nokkurum^ 
er  hafði  miklar  aamgöngur  við  álfafólk  og  fór  oft 
um  kvöldtíma  burtu  fra  bæuum.  Bjarni  bað  hanu 
einu  sinni  að  lofa  sjer  að  fylgjast  með  honum;  hjet 
hann  því  með  þeim  skilmála,  að  hann  gengi  ekki  í 
álfhólinn  á  eftir  sjer,  og  hjet  Bjarni  því.     Siðan  fóru. 


90 

þeir  að  heiman  og  gengu  uns  þeir  komu  að  hól 
nokkurum  langt  frá  bænum.  Þá  lankst  upp  hóUinn 
þegar;  gekk  pilturinn  þar  inn  og  Bjarni  á  eftir. 
Þeir  sáu  þar  konu  skrautbúna,  er  fagnaði  vel  pilt- 
inum  og  lagði  hann  í  sæng  hjá  sjer.  En  litlu 
seinna  vi'saði  hún  Bjarna  til  rúms  á  öðrum  stað  og 
■bað  hann  ekki  bregðast  ókunnuglega  við,  þótt  nokk- 
uð  kæmi  í  hvílu  hjá  honum,  Siðan  legtst  Bjarni  í 
rekkjuna,  og  skömmu  eftir  kemur  að  hvílu  hans 
ófrjnileg  kvensnift,  er  Bjarna  þótti  h'kari  skrimsli 
eti  konu.  Hún  vildi  komast  upp  í  rúmið,  og  er 
hún  var  a  halfa  leið  komin,  hratt  Bjarni  henni  hvo 
óþyrmilega  út  úr  hvílunni,  að  hún  skaddaðist  vi5 
fallið.  En  skrimsl  þettn,  er  Bjanm  sjndist  svo,  atti 
að  hafa  verið  dóttir  alfkonunnar,  er  leysast  skyldi  úr 
áiögum  raeð  því  að  hvila  hjá  menskum  manni.  Síð- 
an  bjuggust  þeir  brott  úr  hólnum,  pilturinn  og 
Bjarni,  og  sagði  þá  álfkonan  við  Bjarna  að  skihiaði, 
að  hann  væri  mikillar  hefudar  verður,  bæði  fyrir 
forvjtni  8Ína  og  misþyrmingu  dóttur  sinnar;  en  hún 
kvaðst  það  á  hann  leggja,  að  haiin  skyldi  verða 
hinn  mesti  óeirðarmaður  um  kvennafar,  og  alt  hans 
afkvæmi  fram  í  5.  lið  (sumir  segjn  9.  lið);  og  er 
mælt,   að  það  yrði  að  áhrínsorðum. 

32.  Frá  Eyjólfi  og  áifkonu. 
Gunnlaugur  prestur  ÞorsDeniBaoii,  er  annálinn 
reit,  bjó  að  Ytra-Vallholti  í  Vallhólmi  norður.  Söng 
hann  tíðir  á  Víðimýri  og  Flugumyri  meira  en  36  ár. 
'Preatur  var  einrænlegur  og  haldinn  margfróður; 
hvarf    hann    löngum,    einkum  á  nóttum,   og  var  því 


91 

trúað,  að  hann  dveldi  þá  með  álfum.  Sá  ungur 
maður  var  á  viat  með  presti,  er  Eyjólfur  hjet,  all- 
œantivænlegur,  og  þótti  {^ott  mannsefni,  og  var 
preatur  vel  til  hans.  Það  var  oft,  að  Eyiólfur  bað 
prest  að  lofa  sjer  með  honum  í  leyniferðir  þær,  er 
prestur  fór.  Prestur  var  alltregur,  og  kvað  ekki 
víat,  að  honum  yrði  til  hamingju.     Eyjólfur  vildi  ekki 

það  heyra,  og  sótti  á  því  fastara.  Leiddisc  presti 
nauð  hans  og  hjet  honum  förinni  með  þeim  kostum, 
að  hann  breytti  að  öllu  eftir  sjer,  og  gætti  þess 
vandiega,  að  bregða  út  af  engu.  Hjet  Eyjólfur  því. 
Síðan  fór  Eyjólfur  nieð  piesti  fram  til  SkiphóU  við 
Vindheima-mela,  og  er  þeii  korau  þar,  opnaðist  hóll- 

nn  fyrir  þeim.  Komu  þeir  þar  í  herbergi  fagurti 
voru  þar  fyrir  tvær  konur,  önnur  við  aldur,  en  þó 
hin  errilegasta,  og  vœn  alitum;  hin  var  mær  ein 
fögur,  gjafvaxt-i  að  sjá.  FAsinaði  eldri  konan  presti 
báðum  höndum;  en  baðum  var  þeini  presti  vist  bor- 
in  hÍM  besta,  og  að  öllu  farið  sem  hæversklegast. 
Siðan  voru  tvær  rekKJur  búnar,  og  steig  þar  prestur 
og  eldri  konan  í  aðra.  Hin  yngri  afklæddi  sig  alt 
að  nærfótum;  og  er  hún  hafði  þjónað  þeim  presti 
til  sængur,  steig  hún  upp  i  aðra  rekkjuna,  og  spyr,  ef 
Eyjólfur  viU  hvíla  þar  hjá  sjer.  Hann  þagði  við; 
bað  hún  hann  þá  blíðlega  og  tók  í  hönd  hans.  Eyj- 
ólf ur  svarar  þa  heldur  stygglega :  !^Jeg  stel  engu, 
þó  jeg  stbindi  hj'^rna<.  Rtíiddist  hún  þa  og  mælti; 
^Vertu  þá  hjeðan  af  aldrei  Ó8telandi«.  Prestur 
mælti:  »Nokkura  bót  muntu  þó  vilja  við  )eggja?i 
Hún  svarar :  »Vera  má  þaö  fyrir  þín  orð,  prestur, 
Otg    sakir    móður  minnar,   og    læt  jeg  það  um  mælt, 


92 

að  engin  aiiara  haldi  honnraí.  En  prestur  vítti  Eyj- 
ólf  um  óhljðni  sína  og  heitrof.  Fór  hann  þegar  úr 
hólnum  um  nóttina  og  heira  í  Vallholt.  —  Er  það 
sagt,  að  þegar  tók  Eyjólfur  að  atela  og  strjúka; 
varð  haun  þá  oft  tekinn  og  átti  að  hengja;  en  eng- 
in  snara  hjelt  honum,  og  sögðu  menn,  að  jafnan 
sæju  menn  bláklædda  konu  skera  á  snöruna.  Það 
er  enn  sagt  frá  Eyjólfi,  að  þá  Húnvetningar  ætluðu 
að  heugja  hann  á  Svarthamri  við  Blöndu,  að  enu 
slitnaði  snaran,  og  slapp  haun  þar,  eu  náðist  löngu 
síðar.  Átti  þá  að  hengja  hann  út  við  Blönduós. 
Fór  þá  sem  fyrri,  að  snaran  slitnaði ;  við  það  varp- 
aði  Eyjólfur  sjer  til  sunds  á  ána,  að  forða  sjer.  Er 
þá  sagt,  að  maður  einn  kastaði  steini  á  eftir  honum; 
kom   hann   í   höfaðið,   og  varð  það  Eyjólfi  að  bana. 

33.      Ra  uð  höf  ð  1. 

I  fornöid  var  það  mjög  tiðkað  á  Suðurnesjum, 
að  fara  út  í  Geirfuglaeker  til  að  sækja  þangað  bæði 
futíl  og  egg.  Þóttu  þær  ferðir  jafnan  hættulegar,. 
og  varð  að  sæta  til  þeirra  góðu  veðri;  því  bæði  eru 
skerin  langt  undan  landi,  og  svo  er  lika  mjög  brim- 
samt  við  þau.  Einu  smni  sem  oftar  fór  skip  út  í 
Geirfuglasker;  geyradu  sumir  skips,.  en  sumir  fóru 
upp  í  skerin  eftir  eggium.  Ókyrði  þá  sjóinn  fljótt, 
svo  þeir  urðu  að  fara  burtu  fyr  en  þeir  hefðu  vilj- 
að.  Komust  eggjatökumenn  við  illan  leik  upp  i 
skipið,  allir  nema  einn.  Hann  kom  síðastur  ofan 
úr  skerinu;  því  hann  hafði  farið  lengst,  og  hugsað, 
að  ekki  mundi  liggja  svo  mikið  á.  Hann  var  son- 
ur  og  fyrirvinna  ekkju  nokkurrar,  sem   bjó  að  Mela- 


93 

bergi  í  Hvalsnessókn,  og  var  hinn  ötulasti  maður 
og  á  beata  aldri.  Nú  er  maðurinn  kom  niðar  að 
skipinu,  var  hafrótið  orðið  svo  fjarskalegt  viö  akerið, 
að  honum  varð  ekki  náð  út  í  skipið,  hversu  mjög 
sem  þar  var  leitað  lags  við,  Urðu  skipverjar  að 
fara  burt  við  svo  búið,  og  töldu  þeir  manninn  af 
með  öllu,  nema  hans  yrði  bráðlega  vitjað.  Hjeldu 
þeir  8V0  til  lands,  og  sögðu  hvar  komið  var,  og 
átti  nú  að  fara  í  skerin  og  vitja  mannsins,  hve  nær 
sem  færi  gæfist.  En  eftir  þetta  varð  aldrei  framar 
komist  út  í  skerin  um  sumarið  fyrir  brimi  og  stór- 
viðrum.  Var  þá  hætt  með  öllu  að  hugsa  til  manns 
þessa  eða  leiða  sjer  í  hug,  að  hann  mundi  nokkurn 
tíma  sjást  lifandi  framar. 

Nú  leið  og  beið,  þangað  til  sumarið  eftir.  Þá 
fóru  Nesjameon  á  akipi  út  í  Geirfuglaaker,  eins  og 
þeir  voru  vanir.  Þegar  eggjatökumenn  komu  upp 
í  skeriðj  urðu  þeir  hissa,  er  þeir  sáu  þar  mann  á 
gangi,  þar  sem  þeir  áttu  sjer  hjer  engra  manna 
von.  Maðurinn  gekk  til  þeirra,  og  þektu  þeir  þar 
Melabergsmanninn,  sem  eftir  hafði  orðið  sumarið  áð- 
ur  í  skerinu.  Gekk  það  öldungis  yfir  þá,  og  þóttuat 
8Já,  að  þetta  væri  ekki  einleikið.  Forvitnaði  þá  nú 
heldur  en  ekki  að  vita,  hvernig  á  þessu  öllu  stæði. 
En  maðurinn  sagði  þeim  oljóst  frá  því,  sem  þeir 
spurðu,  en  í  skerinu  sagðist  hann  alt  af  hafa  verið 
og  hefði  ekki  væst  um  sig.  Samt  bað  hann  þá 
að  flytja  sig  á  land,  og  gerðu  þeir  það  fúslega.  Var 
Melabergsmaðurinn  hinn  glaðasti,  en  þó  fremur  fá- 
talaður.  Þegar  í  land  kom,  varð  þar  hinn  mesti 
fagnafundur,    og    þótti    öllum    þessi    atburður   allur 


94 


undrum  gegna,  og  enga  glögga  grein  vlldi  maðurinn 
gera    um  veru  sína  í  skerinu. 

Nú  leið  enn  og  beið,  og  var  hætt  að  tala  um 
nylundu  þessa.  En  seint  um  sumarið,  einn  góðan 
veðurdag,  þegar  messað  var  á  Hvalsnesi,  varð  sá 
atburður,  sem  alla  kynjaði  á.  Við  kirkjuna  var 
fjöldi  fólks,  og  þar  á  meðal  Melabergsmaðurinn. 
En  þegar  fólkið  kom  út  úr  kirkjunni,  stóð  uppbúln 
vagga  við  kirkjudyrnar,  og  lá  ungbarn  í  vöggunni. 
Ofan  á  vöggunni  lá  djrindis-ábreiða,  sem  engiun 
þekti,  hvað  í  var.  Á  þetta  varð  ölium  starsjnt 
mjög,  og  enginn  leiddi  sig  að  vöggunni,  eða  barninu, 
og  enginn  Ijest  vita  nein  deili  á.  Nú  kemur  prest- 
ur  út  úr  kirkjunni;  sjer  hann  vögguna  og  barnið, 
og  furðar  á  þessu  öllu  ekki  síður  en  aðra.  Spyr 
hann  þá.  hvort  nokkur  viti  deili  á  vöggunni  og 
barninu,  eða  bver  með  það  bafi  komið,  eða  hvort 
nokkur  vilji,  að  haun  skiri  barnið.  En  enginn  Ijest 
vita  neitt  um  þetta,  og  enginn  þóttist  hirða  um, 
að  hann  skírði  barnið.  En  af  því  presti  þótti  all- 
ur  atburður  með  Melabergsmanninn  kynlegur,  spurði 
hann  hann  ítarlegar  um  alt  þetta  en  aðra,  en  maðurinn 
brást  þurrlega  við,  og  sagðiat  ekkert  vita  um  vögg- 
una  nje  barnið,  enda  skifti  hann  sjer  öidungis  ekkert 
um  hvorugt.  En  í  því  bili,  sem  maðurinn  sagði  þetta, 
stóð  þar  kvenmaður  hjá  þeim,  fríð  sínum  og  föngu 
leg,  en  œði-svipmikil.  Hún  þreif  ábreiðuna  af  vögg- 
unni,  snaraði  henni  inn  í  kirkjuna,  og  segir:  >Ekki 
skal  kirkjan  gjaldaí.  Síðan  víkur  hún  sjer  að  Mela- 
bergsmanninum,  og  segir  við  hann  mjög  reiðulega: 
»En    þú    skalt    verða  að  hinu  versta  illhveli  í  sjó*. 


95 

—  Greip  hún  þá  vögguna  með  barninu,  og  hvarf 
með  alt  saman,  og  sást  ekki  síðan.  —  Prestur  tók 
ábreiðuna  og  Ijet  gera  úr  henni  altari'sklæði  handa 
kirkjunni,  og  hefir  það  verið  þar  til  skamma  tíma, 
og  þótti  hin  mesta  gersemi. 

Nú  víkur  sögunni  til  Melabergsmannsins".  Honum- 
brá  8V0  við  orð  hinnar  ókunnu  konu,  að  hann  tók 
undir  eins  á  rás  frá  kirkjunni,  og  heim  til  sín. 
Ekki  stóð  hann  þar  við,  heldur  æddi  sem  vitstola 
Dorður  eftir,  þangað  til  hann  kom  fram  á  Hólmsberg, 
sem  er  fyrir  vestan  Keflavík,  en  berg  það  er  fram 
við  sjó,  bjsna  hátt  og  þverhnípt.  Þegar  hann  kom 
fram  á  bergsbrúnina,  staldraði  hanu  við,  Varð  hann 
þá  alt  í  einu  svo  stór  oíí  þrútinn,  að  bergið  sprakk 
undir  fótum  honum,  og  hljóp  fram  klettur  mikiil 
úr  hamritium.  Stakst  maðurinn  þar  frara  af  í  sjóinn, 
og  varð  á  sama  augabragði  að  feikilega  stórum 
hvalfiski,  með  rauðan  haus;  því  maðurinn  hafði  haft 
rauða  húfu,  eða  hettu,  á  höfðinu,  þegar  hann  brást 
í  hvalsiíkið.  Af  þessu  vnr  hann  síðan  kallaður 
Rauðhöfði.  En  kletturinn,  sem  fram  hljóp  raeð  hann 
í  RJóinn,  stendur  enn  fram  í  sjóuum  austarlega 
undir  Kefiavíkurbergi,   og  er  kallaður  Stakkur. 

Það  er  sumra  manna  sögn,  að  nú  hafi  það 
komið  upp  á  Melabergi,  eftir  móður  mannsins,  að 
hann  hefði  sagst  hafa  dvalið  um  veturinn  í  skerinu 
í  álfabæ  einum  í  góðu  yfirlæti.  Sumir  segja,  að 
maðurinn  hafi  heitið  Helgi,  og  því  er  skerið  nefnt 
síðan  Helgasker.  Hefðu  þar  allir  verið  sjer  vel,  en 
þó  hefði  hann  ekki  getað  fest  þar  yndi.  Fyrst  þegi*r 
hann   hefði  orðið  eftir  af  lagsmönnum  sínum  í  skerinu, 


96 

hefði  hann  gengið  um  skerið  í  einakonar  örvílnau, 
og  verið  að  hugsa  um  að  steypa  sjer  í  sjóinn  og 
drekkja  sjer,  til  að  stytta  hörmungar  sínar.  En  þá 
sagði  hann  að  til  síii  hefði  komið  atúlka,  fríð  og 
gervileg,  og  boðið  sjer  veturvist,  og  sagt,  að  hún 
væri  ein'  af  álfafólki  því,  sem  ætti  heima  í  Geirfugla- 
skeri.  Þetta  þá  hann;  en  vegna  óyndis  fekk  hann 
heimfararleyfi  sumarið  eftir.  Þá  sagði  hann,  að  álfa- 
stúlkan  hefði  sagst  ganga  með  barni  hans,  og  skyldi 
hann  muna  sig  um  að  láta  skíra  það,  ef  hún  kæmi 
því  til  kirkju,  þar  sem  hann  væri  viðstaddur,  en  ef 
hann  gerði  það  ekki,  mundi  hann  gjalda  þess  grimmi- 
lega.  Sumir  segja,  að  maðurinn  hafi  sagt  móður 
sinni  frá  þessu  einhvern  tíma  einslega  um  sumarið; 
sumir  segja,  að  hann  hafi  gert  það  um  leið  og  hann 
gekk  um  á  Melabergi  frá  kirkjunni  seinast,  og  enn 
aðrir,  að  hann  hafi  sagt  það  einhverjum  trúnaðar- 
manni  sínum  öðrum.  En  ekki  er  þess  getið,  hvers 
vegna  hann  brá  út  af  skipun  alfkonunnar  með 
barnsskírnina. 

En  nú  vikur  aftur  sögunni  til  RauðhÖfða. 
Hann  tók  sjer  aðsetur  í  Faxaflóa,  og  grandaði  þar 
mönuum  og  skipum,  svo  engucn  var  óhætt  á  sjó 
milli  Reykjaness  og  Akraness.  Var  það  fjarskinn 
allur,  sem  hann  gerði  ilt  af  sjer  í  skipsköðum  og 
mauntjóni,  en  enginn  gat  að  gert,  eða  stökt  óvætt 
þessari  burtu,  og  áttu  margir  um  sárt  að  binda  af 
iians  völdum.  þó  ekki  sjeu  þeir  nafngreitjdir  neinir, 
sem  hann  drap,  eða  tölu  hafi  verið  á  þa  komið.  Upp  á 
síðkastið  fór  hann  að  halda  til  a  firðinum  milli  Akra- 
ness    og    Kjalarness,  og   er  sá  fjörður  síðan  kallaður 


97 

Hvalfjörður.     Þá     bjó    gamall     prestur    í    Saurbæ  á 
Hvalfjarðarströnd;    hann    var  blindur,  en  þó  ern  að 
öðru  leyti.     Hann  átti  tvo  syni  og  eina  dóttur.    Voru 
systkin    þessi   öll  upp  komin,  þegar  hjer  var  komið 
eögunni,   og  hin  efnileguatu,  og  unni  faðir  þeirra  þeim 
mjög.     Prestur    var  forn  í  skapi,  og  vissi  jafn-langt 
nefi   sínu.     Synir  hans  reru  oft  út  á  fjörðinn  á  báti 
til  finkjar.      En  einu  sinni   urðu  þeir  fyrir  Rauðiaöfða, 
og      drekti     hann    þeim    báðum.      Presturinn,     faðir 
þeirra,  heyrði  að  synir  sínir  væru  druknaðir,  og  svo 
af    hvers    vóldum.     Fjelst    honum    mikið  um  aona- 
missinn.     Litlu    síðar,    einn    góðan    veðurdag,     biður 
hann     dóttur    sína    að    koma     og    leiða  sig  niður  að 
firðinum,     sem   er  þaðan     ekki    all-langt  frá  bænura. 
Hún     gerir    avo,     en    prestur  tekur  sjer  staf  í  hönd. 
Staulast  hann  nú  með  tilhjálp  dóttur  sinnar  ofan  að 
sjónum,    og  f  etur  stafinn   fram   undan  sjer  út  í  flæð- 
armalið,    og    styðst    svo     fram   á  hann.     Spyr  hann 
þá    dóttur  bína,  hvernig  sjórinn   hti   út.      Hún  segir 
hann   vera  spegilfagran  og  sljettan.     Að  h'tilli  stundu 
liðiuni  spyr  karl  aftur,  hvernig  sjórinn  líti  út.     Stnlk- 
Æin     segir,  að  utan  fjörðinn    sjái  hún  koma  kolsvarta 
rák,    hkt  og    stórfiskavaður    ösli    inn    fjörðinn.     Og 
þegar    hún     sagði  rák  þessa  komna  nær  á  móts  við 
þau.     biðnr    prestur  hana  að  leiða  sig  inn   með  t'jör- 
unni,    og   gerir  hún  það.      Var  röstin  jafnan  á  móts 
við  þau,  og  gekk  þ^ið,  uns  komið  var  inn  í  fjarðar- 
botn.      En   þegar    grynna    fór,     sá  stúlkan,  að  röstin 
stóð    af    ákaflega    stórum  hval,  sem  synti  beint  inn 
eftir  firðinura,  eins  og  hann  væri  rekinn  eða  teymdur. 
Þegar    fjöiðinn    þraut,  og  þar  kom  að,  sem    Botnsá 
Huldufólkssögur  7 


98 

kemur  í  hanu,  bað  klerkurinn  dóttur  sína  að  leiða  sig^ 
upp  með  ánni  að  vestanverðu.   Hún  gerði  það,  og  staul- 
aðist  karlinn  upp  fjallshlíðina  með  anni,  en  hvalurinn 
öslaði     einatt    hjer  um  bii  jafnframt  þeim  upp  eftir 
ánni    sjálfri,    og    var    honum    það     þó  örðugt  mjög, 
sökum    vatnsleysis.     En    þegar    inn   kom  í  gljúfrið, 
sem    áin     rennur     um    fram    af  Botnsheiði,  þá  urðu 
þrengslin  svo  mikil,  að  alt  skalf  við,  þegar  hvalurinn 
ruddist  áfram,  en  þegar  hann  fór  upp  fossiim,  hrist- 
ist    jörðin     umhverfis,   eins    og  í  mesta  land»kjalfta. 
Af   því  dregur  fcssiun  nafn,  og  heitir  síðan  Giymur, 
og     hæðirnar    fyrir    ofan     Glym    eru    síðan   kallaðar 
SkjálfandahæÖir.     En  ekki  hætti  prestur  fyr  en  hann 
kom   hvalnura  alla  leið  upp  í  vatn  það,  sem  Botnsá 
kemur    úr,    og    síðan   er  kallað  Hvalvatn.      Feli   eitt 
er  hjá  vatninu,  og  dregur  það  einnig  nafn  af  atburði 
þessum   og  er  kallað  Hvalfell.      Þegar  Riuðhófði  kom 
í  vatnið,     sprakk     hann    af    areynslunni    að    komast 
upp  þangað,  og  hefir  síðan  ekki  orðið  vartviðhann, 
en   fundist  hafa  hvalbein  mjög  stórkostleg  við  vatnið, 
og    þykir    það  vera  sögu  þessari  til  sannindamerkis. 
—    En    þegar  prestur  var  búinn   að  koma  hvalnum 
fyrir  í  vatninu,  staulaðist  hann  heim  aftur  með  dóttur 
ainni,  og  þökkuðu   honum  allir  vel  viðvikið. 

34.  Álfkona  færir  barn  sitt  til  skírnar. 
Þegar  Gísli,  forfaðir  síra  Eyjólfs  GÍ8la>onar  á 
Múla  í  Saurbæ,  var  í  Haga  á  Birðaströnd,  bar  svo 
við  sunnudag  nokkurn,  þegar  embættað  var  þar,  að 
barnsrugga  var  borin  í  kirkjuna,  þótt  þeir  sæjust 
ekki,  er  báru.     Kvenmaður  fylgdi  vögganni,  og  sáu 


99 


hana  allir.  KveDmaður  þessi  gengur  þangað,  öem 
Gísli  bóndi  var,  og  tekur  hún  svo  til  orða  við 
hann :  »Jeg  Ijsi  þig,  Gísli,  svo  sannan  föður  að 
þessu  barni,  sem  í  ruggunni  er,  sem  jeg  er  móðir 
þess«.  Gísli  þverneitar  því,  að  hann  sje  faðir  barna 
þessa.  Kvenmaður  þessi  sjnir  sig  nú  reiðulega 
og  segir,  að  hann  skuli  þess  gjalda,  að  hann  hafi 
því  neitað,  aÖ  hann  væri  faðir  barnsins,  og  að  það 
hefði  fyrir  þá  aök  eigi  skírn  hlotið.  >I  tíunda  lið 
frá  þjer<<,  segir  hún,  ^skal  mæða  jafnan  að  höndum 
bera  afkomendum  þínum;  en  þó  vil  jeg  leggja  það 
til,  að  betur  skal  úr  rekjast  fyrir  þeim  eu  út  h'tur 
og  œtlun  manna  er«.  Hún  grípur  þá  til  áklæðis, 
er  lá  ofan  á  ruggunni,  og  kastar  því  inn  í  kórinn; 
hverfur  hún  síðan  á  burt,  og  ruggan  burtu  gripin. 
—  Úr  ábreiðu  þessari  var  gerður  hökull,  og  var 
hann  gefinn  kirkjunni  á  Brjánslæk,  cg  er  hann  kall- 
aður  álfiihökull. 

Þegar  foreldrar  aíra  Eyjólfs  voru  a  Brjanslæk 
og  síra  Eyjólfur  var  4  vetra  gamall,  tok  hann  svo 
harður  verkur  eða  tak,  að  eigi  sást  annað  Ijósara 
fyrir  en  að  sá  verkur  mundi  leiða  hann  til  grafar, 
og  var  þá  alt  reynt,  sem  mönnum  kom  til  hugar, 
til  þess  að  lina  verkinn,  og  tjáði  þó  ekkert.  Móðir 
hans  hafði  gott  vit  á  lækningum,  og  hafði  margur 
gott  af  raðum  hennar,  og  þegar  bún  var  búin  að 
reyna  alt,  sem  henni  til  hugar  kom,  skipaði  hún  að 
sækja  út  í  kirkju  álfahökulinn,  er  svo  var  nefndur. 
Var  það  gert,  og  þegar  komið  var  með  hann,  vafði 
hún  honum  um  barnið,  þar  sem  takið  iá  í  þvi':  brá 


7* 


100 


þá    8V0    við,    að  verkinn    liaaði,  og  tókst  hanri  með 
öllu  í  bartu. 

Þetta  er  aatt;  ea  hvort  hökullian  hefir  haft  þá 
náttúru  frá  álfum,  eða  batastuadin  verið  komia  þá 
frá  guði,  það  veit  jeg  ekki. 

35.     Sagan  af  Ljúflinga-Árna  eða  Álfa-Árna. 

Það  bar  til  í  Seley  a  Reyðartirði  austur,  að 
þar  voru  sjómeoa  til  fiskiveiða.  Þeir  áttu  þar  sjó- 
búð  og  lögðu  sig  um  kvöldið  til  avefns  í  heaoi; 
og  um  morguniao,  er  þeir  lágu  sofandi,  vakti  einn 
þeirra,  aem  Arni  hjet,  og  gat  mfið  eogu  móti  sofið; 
lá  hann  með  höfuðið  fram  á  sængurstokkinn,  og 
horfði  út  í  dyrnar.  Hann  sjer  þá,  að  kvenmaður 
gengur  tvisvar  sinnum  fyrir  dyrnar.  Síðan  kemur 
hún  inn,  gengur  að  Arna  og  heilsar  honura  með 
ko38Í.  Hann  gefur  lítinn  gaum  að  henni,  og  heldur 
hana  komna  af  landi  ofan;  en  eigi  þekti  hann 
hana.  Síðan  tala  þau  nokkur  otð  saman,  og  geng- 
ur  hún  við  það  út  aftur,  en  hann  sofnar.  Engion 
maður  varð  heonar  var  aunar  eu  Arni.  Nokkurum 
tíma  síðar  bar  svo  við  einn  aunnudagsmorgun,  að 
hann  gekk  út,  því  þeir  verða  það  að  gera,  til  þess 
að  vita,  hvort  nokkurt  útlent  skip  sæist,  sökum 
þess  að  þar  hefir  oft  borið  við,  að  þesskonar  skip 
hafa  gletst  við  róðrarbáta;  og  í  þetta  skifti  átti  Á.rni 
að  fara  út.  Hann  gengur  npp  á  hæð  eina,  og 
staldrar  þar  við;  heyrist  honuni  þá  eigi  all-hngt  frá 
8Jer  hriogt  klukkuni,  einni  eða  fleirum;  hann  geog- 
ur  á  hljóðið,  og  hættir  það  smám  saman,  og  staldrar 
hann    þá  við  stundarkorn,  og  heyrir  nú  aðra  hring- 


101 

ÍDgn;  hann  gengur  þá  aftur  á  hljóðið,  og  finst  hon- 
um,  a8  hann  sje  farinn  að  nálgast  það;  stendur  nú  við, 
uns  hann  heyrir  hina  3.  hringingu.  Þá  gengur 
hann  enn  á  hljóðið,  og  kemur  hann  loks  &ð  kirkju- 
dyrum  og  reisulegum  bæ,  þar  sem  honum  og  öðr- 
um  hafði  áður  sýnst  klettar  einir.  I  kirkjunni  sjer 
hann  fólk  margt  og  prest  í  messuskrúða.  Sömu 
sálma  heyrði  hann  sungna  þar  sem  vor  á  meðal; 
stígur  prestur  í  stólinn,  eins  og  vandi  er  til,  þá  áð- 
ur  haíði  verið  hringt  um  Credo,  og  lagði  út  af  hin- 
um  vanalega  texta.  Og  að  endaðri  bænagerð 
stígur  hann  ur  stólnum,  og  syngur :  »Heiðrum 
guð  fóður  himnum  á«.  Síðan  er  margt  fólk  til 
altaris.  En  á  meðan  útdeilingin  stendur  yfir,  er 
sungin  Jesú  minning  og  endist  ekki  til;  er  hún  þá 
aftur  byrjuð  og  sunginn  meiri  partur  hennar,  og  aö 
svo  búnu  lýsir  prestur  blesfan  yfir  sÖfnuðinn.  Alt 
fór  þar  reglulega  fram,  en  allra  seina'^t  var  sungið : 
»Þti  hefir  sigrað  t^ynd  og  deyð^  (Passíusalm.  19,  13). 
A  meðan  alt  þetta  fór  fram  beið  Árni  fyrir  utan 
dyrnar;  en  aldrei  fór  hanu  inn  í  kirkjuna.  Síðan 
kemur  prestur  út  og  söfnuðurinu  á  eftir  honum;  og 
er  fólkið  þakkar  presti  kenninguna,  gerir  Arni  eins, 
og  tekur  í  hönd  presti,  og  tók  hann  því  góðlát- 
lega;  en  æði-mikiifenglegur  var  hann  í  augum  Árna, 
og  var  haun  að  sjá  nokkuð  við  aldur.  Hann  geng- 
ur  þegar  inn  í  bæinn.  Nú  smátínist  fólkið  út  úr 
kirkjunni,  og  kemur  þá  út  meðal  annara  kona  ein 
öldruð,  en  mjog  höfÖingleg,  og  fylgdi  henni  eftir 
dáfríð  ungfrú,  mjög  vel  búin  og  kurteisleg;  og  hefir 
Arni    sagt,     að    hún    hefði    borið    af  öllum  þeim,  er 


102 


hann  hdfði  sjeð,  að  andlitsprfði  og  góða  yfirliti. 
Arni  þekti  hana,  að  hún  vá,r  hin  satna  stúlka,  er 
korn  til  hans  í  búðina.  Hún  víkur  að  Árna  kunn- 
uglega  og  heilsar  honum  með  kossi,  tekur  í  hönd 
hans,  og  biður  hann  koma  með  sjer  í  bæinn.  Arni 
var  tregur  til  þess;  gengur  hún  þá  inn  o^  kemur 
að  vörmu  spori  út  aftur  með  measuvín  í  glasi,  og 
biður  hann  drekka.  Hann  þaði  það.  Síðan  nauðg- 
ar  hún  honum  inn  í  bæ  með  sjer;  koma  þau  í  stofu, 
mjög  skrautlega  prjdda;  situr  presturinn  þar  við 
borð  og  koaa  hans.  Stúlkan  lætur  Arua  setjast  þar 
og  sest  síðan  sjalf.  Nú  var  matur  borinn  á  borð : 
BÖlt  súpa,  fornt  kjöt,  grjónagrautur  og  brauð,  og 
neyttu  þau  ol!  þir  if,  er  við  borð  sátu,  prestur, 
kona  hans,  stúlkan  og  Arni.  Matur  var  þar  nægj 
anlegur  fram  borinn.  Enginn  yrti  orði  á  Árna, 
nema  ungfrúin;  og  er  máltíð  var  úti,  ieiðir  hún 
Arna  út,  fylgir  honum  á  veg,  og  biður  hann  mjög 
að  koma  þangað  oftar  og  eiga  sig;  segir  hún  hon- 
um,  að  faðir  sinn  sje  prestur  yfir  öllum  eyjunum  og 
sæmiltíga  auðugur  að  fje,  en  hún  sje  einbirni.  Arni 
þverneitair  því,  að  hann  vildi  fara  til  hennar.  Hún 
segist  vita,  hvað  honum  þyki  að.  »Þú  ert  hrædd- 
ur  um«,  segir  hún,  »að  við  munum  djofiar  vera, 
og  truum  eigi  á  guð,  en  komdu  til  mín,  og  skal 
jeg  syna  þjer  trúarbrögð  okkar;  en  líki  þjer  þau  þá 
eigi,  skaltu  mega  heiil  að  öilu  hjeðan  komast,  en  jeg 
spái  því,  að  þjer  muni  vel  líka,  er  þu  hefir  sjeð  þauí. 
Miklu  fleiri  umtölur  hafði  hún  fyrir  honum.  Nú 
skilja  þau  við  þetta  í  það  sinni;  en  hún  kemur  til 
hans    oftar,    og    ámálgar    jafnan  hið  sama.     Tvisvar 


103 

var  hann  við  kirkju  í  eynni,  og  kvaðst  hann  í 
hvert  skifti  hafa  sjeð  bana  í  kirkjunni,  og  jafnan  hafi 
hún  leitt  8Íg  til  borðs  eftir  messu,  og  befði  þar  alt 
farið  fram  eins  og  áður  er  getið  um,  en  stúlkan 
fylgt  sjer  úr  gatði,  gefið  sjer  brennivín  og  beðið  sig 
jafnan  að  fara  til  sín.  Eitt  sinn  spuiði  hann  hana 
að  nafni,  og  kvaðst  hún  BjÖrg  heita;  en  faðir  sinn 
Finnur.  Siðan  fer  Árni  úr  eyjunum,  er  sá  tími  var 
úti,  er  vant  var  að  vera  þar  til  útroðra,  og  ætíð  er 
áður  en  uótt  dimmir;  því  sagt  er,  að  eigi  sje  þar 
friðsamt  um  svartnætti.  Hjelt  Arni  þá,  að  hann 
mundi  iiú  með  öllu  sloppinn  við  eftirsókn  Bjargar, 
er  hann  var  kominn  heira  til  föður  síns.  En  eigi 
hefir  hann  lengi  verið  heima,  áður  en  Björg  kemur 
til  hans  einn  dag  og  heilsar  honum  mjög  vingjarn- 
lega  og  segir:  Nú  máttu  sja.  hvað  kæran  jeg  hefi 
þig;  þvj  að  faðir  minn  hafði  brauðaskifti  við  prest 
þann,  er  hjer  var,  og  flutti  sig  burt  úr  eyjunum, 
8V0  jeg  skyldi  vera  nær  þjer;  getur  þú  nú  sjeð  á 
þehsu,  hve  mikhi  jeg  má  raða  hja  föður  mínura; 
komdu  því  ineð  mjer,  og  farðu  burtu,  ef  þjer  eigi 
líkar  alt  hjá  mjer«.  Hann  taldist  undan  með  öllu 
móti.  ^Sit  þú  litla  stund  hjá  mjer«,  segir  hún  þá. 
Hann  gerir  svo,  og  skilja  þau  eftir  það.  Enginn 
sá  hana,  er  hún  kom  til  hans,  neraa  sjálfur  hann. 
Fer  nú  svo  fram  lengi,  aÖ  hann  situr  hjá  henni 
stundarkorn  á  degi  hverjum.  Þá  var  það  eitt  sinn, 
að  hann  biður  föður  sinn  að  láta  sig  í  burtu  í 
mannaskiftum;  en  faðir  hans  vildi  það  elgi,  og  kvaðst 
eigi  mega  missa  hann  frá  slætti,  því  hann  hafði 
eigi    fleira    manna    en    Arna    og    kauparaann    einn. 


104 

Eiiiu  dag,  er  þeir  báðir  voru  að  slá  í  túoinu^  sjá 
þeir  baðir,  hvar  Björg  kemur  gangandi;  segir  þá 
Arni  við  kaupamanninn  i  skopi:  Hún  mun  vilja 
finna  þig,  8Ú  arna«.  Fjarri  fer  því«,  segir  hann, 
>heldur  mun  hún  vilja  finna  þig^.  I  þessu  kemur 
stúlkan  til  Arna,  og  meðan  húu  heilaar  hoaum 
hverfur  hún  hinum  manninum.  Þá  sjer  Arni  á 
henni  nokkurn  reiðisvip;  en  óðar  er  hún  tók  hann 
tali,  veiður  hún  mjög  bhð  við  hann.  Eigi  er  hægt 
að  telja,  hve  oft  húu  kom  til  hans,  en  oft  var  það 
þrisvar  á  dag.  Eftir  siattinn  bjst  kaupamaður  burtu, 
og  lá  leið  hans  yfir  fjall  eitt  mjög  hátt,  þar  sena 
roælt  var  að  troll  aður  fyrri  hefði  valdið  reimleika. 
Arni  bjðst  til  að  fylgj?i  honum,  og  ríða  þeir  avo 
upp  á  fjallið,  skildu  siðan,  og  hverfur  Arni  aftur. 
I  einum  stað,  þar  sem  leið  )á  gegnum  þrengsli 
nokkur,  verður  fyrir  honuin  skessa,  og  sjer  hann  nú 
þann  kost  bestan,  að  ríða  aem  Örðugast  fram  hjá 
henni;  eii  meðan  hann  gerir  svo,  .stundi  húii  við, 
Oií  kvaðst  Arni  hafa  tekið  það  sera  fyrirboða  ógæfu 
þeirrar,  er  fyrir  honum  lá.  Þegar  hann  kemur 
niður  af  fjallinu,  kemur  BjörtJ:  í  móti  honum;  sitja 
þjLU  þá  nokkura  stund  saman,  og  skilja  með  blíðu. 
Einu  iaugardagsraorgun  um  haustið  snemma  by«t 
Arni  til  að  leita  að  fje,  og  ætlar  að  koma  heim  aft- 
ur  hið  fyrsta;  verður  honum  óleitarsamt  og  finnur 
fje?  eigi  fyr  ea  eftir  langa  mæðu,  og  er  þá  kvöld 
komið.  Hann  gen^ur  þá  heim,  og  rekur  fjeð  hart 
á  undan  sjer;  hafði  hann  lítið  prik  í  hendi.  En  er 
hann    á    skamt    að    túuinu,    kemur  Björg  til  hans, 


105 

heilsar  honnm  blíðlega  og  biður  hann  sitja  litla 
stund  hjá  sjer.  Hann  neitar  því  harðlega  og  er 
styggur  við  hana,  því  hann  þykist  fjeð  of  seint  fund- 
ið  híifa;  vill  hann  nú  frá  henui  fara.  Hún  biður 
hanii  því  betur  að  secjast  niður  litla  stund,  en  hann 
ansar  henni  engu.  >Jeg  verð  þá  að  taka  til  minna 
ráða«,  segir  hún,  gengur  að  Arna  og  tekur  haiin  i 
fang  8Jer,  og  ber  hann  sem  barn  væri,  og  það  þótt 
Arni  HJe  talinn  raeð  stærri  mönnum.  Hann  getur 
með  eugu  móti  losað  8Íg  úr  fangi  bennar,  en  læt-^ 
ur  hana  hafa  sem  mest  fyrir.  Hún  ber  hann  lang- 
an  veg,  þar  til  hann  hyggur  hana  þegar  komna 
heim  til  sín.  Hann  brfst  nu  um  sem  mest  hann 
má,  en  hún  mæðist,  svo  hanu  losnar  úr  fangi  henn- 
ar,  og  leggur  með  stafnum  á  lær  henni  og  veitir 
henni  inikið  högg:.  Hún  gengur  þá  hölt  frá  honum 
og  stundi  við  þungt;  talar  síðan  til  hans  þessum 
orðum,  þar  sem  hann  stóð  í  moldarflaori  einu  :  :^Þú 
skalt  eigi  fet  komast  úr  fiagi  þessu,  meðan  jeg  tala 
við  þig  nokkur  orð.  Þú  skalt  svo  veikur  verða^ 
að  enginn  skal  þekkja  nje  læknað  geta  veikleika 
þinn.  Ef  nokkur  reyr.ir  til  þess,  skal  þjer  æ  versna. 
Reyni  nokkur  kunnattumaður  að  lækna  þi^,  skal 
þjer  stór-versna.  Lifðu  nú  við  þetta,  og  mun  þjer 
ekki  betur  lika  en  þó  þú  hefðir  verið  hjá  mjer,  og 
átt  mig<(.  Arni  leitiðiat  við.  a  meðan  hún  mælti 
þetta,  að  losa  sig  burtu  úr  fiaginu,  en  gat  ekki; 
því  magnleysi  gagntók  hann.  Skildu  þiu  svo  í  það 
sinn.  Hann  fer  síðan  heim  með  fjeð  og  er  dapur 
í    bragði    og    mattlítili;    hann    gengur  til  rúms  síns, 


106 


€n  neytir  einkis  matar,  og  mjög  lítið  sefur  hann 
um  nóttina;  því  undarlegur  veikleiki  sótti  á  hann, 
en  eigi  gat  hann  sagt,  hvað  a*'  sjer  gengi.  Sunnu- 
dagsmorguninn  eftir  fór  hnnn  með  veikum  burðum 
á  fætur,  og  reið  til  kirkju;  átti  hann  sæti  undir 
prjedikunarstól  að  ofanverðu.  Um  hinn  fyrri  hluta 
prjedikunarinnar  vissi  hann  eigi  af  sjer,  en  er  hann 
vitkaðist,  sá  hann  blóðtjörn  mikla,  er  upp  i'ir  hon- 
um  bafði  komið;  komst  hann  svo  nauðulega  heim 
aftur.  Menn  spurðu  nu  um  orsök  til  veikleika 
hans;  en  hann  vildi  hana  engum  segja.  Einhverja 
nótt  kemur  til  hans  prestur  sá,  er  hann  hafði  sjeð 
í  eynni,  og  mælti:  »Það  fór  iUa,  að  þú  hlaust  ilt 
af  mínum,  enda  var  það  eigi  minn  vilji,  hvernig 
dóttir  mín  sótti  eftir  þjer,  og  vil  jeg  því  hjálpa  þjer, 
ef  jeg  get.  Hefir  þú  nokkuð  glas  hjá  þjer«?  »Nei«, 
segir  Árni;  »en  jeg  á  það  í  útihúsi  í  kistu«.  Prest- 
ur  biður  hann  að  fá  sjer  lyklana.  Arni  gerir  svo, 
og  að  því  búnu  kemur  prestur  aftur,  færir  honum 
lykla  hans,  og  segir  honum,  að  glasið  sje  fult  í 
kistu  hans,  og  skuli  hann  drekka  alt  úr  því  að 
morgni,  er  hann  komi  á  fætur.  Um  morguninn 
dregst  Árci  á  fætur,  og  gætir  í  kistu  sína;  finnur 
glasið  fult  me5  eitthvað  hvítt  og  þunt,  sem  vín  væri, 
og  efar  sig  nú,  hvort  hann  eigi  að  þora  að  drekka 
úr  því,  og  er  honum  kemur  til  hugar,  að  hann  sje 
dauður  hvort  heldur  sje,  setur  hann  glasið  á  muun 
sjer  og  tæmir.  Hinn  hressist  þegar  nokkuð,  og 
getur  eofnað,  og  verður  hann  því  feginn.  Eftir 
þetta    kemur    faðir    haus    honum,    þótt    Arna    væri 


107 

nauðugt,  til  kuDDátturaanns  nokkurs  þar  í  sókninni. 
En  óðar  en  hann  er  þangað  kominn,  hefir  hann 
hvorki  frið  nje  ró,  gengur  ávalt  blóð  upp  úr  honum, 
og  fer  svo  um  tíma,  að  hann  er  þar  og  veranar 
honum  meir  og  meir.  Það  bar  til  einhverju  sinni, 
L  að  Arui  er  að  reykja  tóbakspípu,  og  hefir  dregist 
I  út  fyrir  dyrnar;  hann  missir  þá  ráðið,  svo  að  hann 
veit  eigi,  hvað  um  sig  líður.  Folkið  saknar  hans, 
og  fer  að  leita  hans;  finst  hann  loks  morguninn  eft- 
ir  langt  fra  bænum,  liggur  hann  á  grúfu,  og  hafði 
I  blóð  mikið  gengið  upp  úr  honum,  en  pípa  hans  lá 
í  brotum  við  hlið  hans,  Því  næst  var  hann  færðiir 
tii  næsta  bæjar,  þar  sem  lögrjettumaðnr  nokkur  bjó. 
Árni  biður  þar  gistingar  um  rjokkurn  tíma.  en  því 
var  neitað  í  alla  staði.  Löj'rjettumaðurinn  gefur  Arna 
brennivi'n,  svo  hann  hressist  nokkuð;  en  þá  leið  yfir 
Arna  að  vanda,  og  litlu  síðar  tekur  blóð  að  renna 
upp  úr  honum,  svo  að  öllum  stóð  ótti  af.  Lög- 
rjettumaðurinn  kvaðst  eigi  geta  lofað  honum  þar  að 
vera,  sökum  þess  að  sjer  ofbyði  veikleiki  hans.  Nú 
raknar  Arni  við  og  sjer,  hvar  hinn  gamli  viuur  siun, 
presturinn,  kemur,  og  aegir  við  Arna:  í>Bið  þú  að 
lofa  þjer  að  vera  hjer,  en  far  eigi  til  kunnáttumanns- 
ins  aftur«.  »Jeg  bað  um  það«,  se^ir  Arni,  »eri  fekk 
eigi«.  »Biddu  um  það  aftur«,  segir  prestur;  «jeg 
skal  sja  til  með  þjer,  að  þú  fair  það«.  Arni  reynir 
þá  til  í  annað  sinn,  og  fær  jáyrði.  Enginn  sá  prest- 
inn,  nema  Arni.  En  er  hann  hafði  verið  þar  um 
tíma,  kemur  prestur  til  hans  og  mælti:  »Þegar  þú 
fær  stóru  köstin,  skaltu  biðja  konu  lögrjettumanns- 
ins  að  halda  að  brjósti  þjer,  og  muntu  hafa  hægð  á 


108 


nieðan<:.  Arni  gerir  svo,  og  hafði  Ijetti  af  þessu; 
en  eigi  komst  konan  ætíð  tii  að  vera  bjá  honum. 
Einn  morgun  liggur  hanu,  sem  oftar,  í  sænginni  og 
er  þá  með  besta  bragði;  sjá  þá  allir,  að  kona  kem- 
ur  að  rúminu,  er  hann  liggur  í,  og  talar  hún  til 
hans  þannig:  ^Ekki  skal  þjer  af  þosau  batna«.  Síð- 
an  gengur  hún  út.  Arni  þekti  þar  hina  tornu  vin- 
konu  sína,  Björg.  En  er  hún  gekk  út,  varð  Arni 
svo  aumur,  að  menn  hugðu  það  verða  hans  síðasta. 
Daginn  eftir  kemur  presturinn  til  hans  og  segir: 
»Erfitt  gengur  mjer  að  hjálpa  þjer,  Arni«.  Hann 
fær  honum  bók  og  baimar  honum  að  láta  nokkurn 
manii  sjá.  og  segir  honum  að  hafa  hana  á  brjósti 
sjer.  Anii  gerir  svo  og  hefir  á  meðan  nokkura 
hægð.  Einn  dag  sefur  hann,  og  liggur  bókin  hjá 
honnm.  Bóndi  tók  þá  bokina  og  lea  í  henni;  var 
eigi  annað  í  henui  en  bænir  nokkurar  og  fáeinir 
ókendir  stafir.  Arni  vaknar  í  þessu  og  heimtar  bók- 
ina,  og  fær  hann  hana.  Skömmu  síðar  kemur  prest- 
urinn  til  Ama,  og  segir:  »Illa  geymdirðu  bókina, 
Arni«  Siðan  tekvr  hann  hana,  sker  úr  henni  2 
bloð,  og  segir  Arua  að  geymii  þau  undir  höfði 
8Jer,  og  gæta  þess,  að  enginn  sjái.  Síðan  hverfur 
hann  brott.  Dagiun  eftir  sefur  Arni;  sjá  þá  allir^ 
að  Björg  kemur  upp  a  pallinn,  seiiist  eftir  blöðun- 
um,  og  fer  með  þau  fram  i  eldhús  og  kastar  í  log- 
ann.  Arni  vaknaði,  er  hun  fór  ofan,  og  fær  þá 
ógurlegt  kast,  svo  blóð  fljtur  alt  í  kring  um  hann. 
Skömmu  þar  ettir  kemur  prestur  til  hans  og  segir: 
>Ilia  gejmdir  þú  blöðin;  láttu  nú  leita  í  öskunni, 
og    mun    eitthvað    fiunast    af    þeim«.      Hann    gerir 


109 


svo,  og  fundust  stafirnir,  en  hitt  alt  var  brunnið; 
geymir  Arni  þeirra  betur  síðan.  Einn  dag,  er  bann 
liggur  j  rúmi  sínu  og  er  með  glaðasta  bragði,  kem- 
ur  Björg  að  húsdyrunum  og  segir:  :^Ekki  skal  þjer 
það  að  liði  verða,  þó  hann  faðir  minn  vilji  hjálpa 
þjer«.  Arni  svarar:  »Jeg  vildi,  að  guð  Ijeti  þig 
reyna  annað  eins,  áður  en  þú  deyr;  bið  jeg  þess 
eigi  af  hatri,  heldur  til  þess  að  þú  sjálf  megir  vita, 
hvað  jeg  hefi  að  bera  þín  vegna«.  Þetta  skaltu  nú 
fyrst  bera^,  segir  hún;  »þú  hefir  bakað  þjer  það  sjálf- 
ur;  og  eigi  skal  faðir  minn  geta  hjálpað  þjer«.  I 
þessu  bili  kemur  presturinn,  og  fer  hann  inn  fyrir 
hana  í  húsið  og  segir:  Fyrst  þú  fer  svo  iU- 
mannlega  að  þessu,  þá  skaltu  nú  gæta  að  sjalfri 
þjer,  og  skulu  umtólur  þínar  ekkert  mein  gera 
honum«.  Hún  gengur  þá  út,  og  sjer  Arni  hana 
eigi  síðan.  Presturinn  staldrar  nokkura  stuud  við 
hjá  Arna,  og  upp  frá  því  íer  honum  að  Ijetta,  svo 
hann  kemst  á  fætur,  Gerir  hann  þa  boð  eftir 
prófastinum,  er  var  prestur  hans,  að  hann  taki  sig 
til  sakramentis.  Hann  fer  nú  til  kirkjunnar  mjög 
veilsburða;  það  var  á  pálmasunnudag,  og  bittir  pró- 
fasturinn  hann,  og  kveðst  eigi  þora  að  taka  viÖ 
honum  með  öðru  fólki,  þar  eð  hann  kynui  að  verða 
ófær,  en  sagðist  mundu  gera  það  eftir  messu.  Að 
liðinni  messu  fer  fólk  á  stað,  en  prestur  kallar  Arna 
inn  í  kórinn,  og  kveðst  eigi  veita  honum  sakramenti, 
nema  hann  segi  sjer  eina  spurningu.  Arni  játar  því, 
ef  hann  geti.  »Hvort  er  það  góður  andi,  eða  vond- 
ur,  sem  kemur  til  þín  í  prestsh'kií«,  segir  prófastur. 
»Af  góðum  rökum  er  hann   mjer  til  hjálpar  8endur«, 


110 

segir  Arni.  »Þaó  er  djöfullinn«,  segir  prófastur. 
I  þessu  sjer  Árni,  að  fornvinur  sinn,  presturinn, 
kemur  og  sest  í  hornið  fyrir  innan  Arna  og  rainn- 
ir  bann  á,  hvað  svara  skuli,  svo  prófastur  hefir  nóg 
að  gera.  Seinast  segir  prófastur,  að  hann  vilji  eigi 
taka  við  honum,  meðan  hann  stæði  á  því,  að  þessi 
prsdtur  væri  af  góðum  rökum,  og  kvaðst  skyldu 
fyrirbjóða  öllum  prestum  í  sínu  umdæmi  að  veita 
honum  aflausn.  Arni  kvaðst  mundu  fá  það  hjá 
öðrum  presti,  þótt  hann  leyfði  eigi.  Svo  gekk 
faðir  Bjargar  út.  Prófastur  og  Arni  skilja  stuttlega, 
og  fer  Arni  heim.  Morguninn  eftir,  aður  en  full- 
bjart  er  orðið,  kemur  maður  á  gluggaun  uppi  yfir 
Arna;  er  sá  sendur  frá  prófasti,  og  segist  iiann  nú 
vilja  veita  honum  sakramenti,  hvort  heldur  skyldi 
vera  á  nóttu  eða  á  degi.  Arni  spyr,  hvaða  umbreyt- 
ing  hafi  orðið  á  svo  stuttum  tíma,  en  það  kvaðst 
maðurinn  eigi  vita;  »en  ekki  mun  prófasti  hafa  orð- 
ið  svefnsamt  í  nótt,  og  skaltu  láta  hann  vita  af,  er 
þú  vilt«.  Arni  játar  þvi,  og  á  skírdag  gerir  hann 
prófasti  boð  að  koma  og  þjónusta  aig.  Hann  kem- 
ur  þegar.  Arni  spyr,  hver  umbreyting  hafi  orðið 
á  fyrirætlun  hans,  er  hann  breytti  henni  svo  skjótt 
og  ótilkvaddur.  Prófastur  svarar:  »Jeg  hafði  eng- 
an  frið  um  nóttina,  eftir  að  við  töluðum  saman  í 
kirkjunni,  fyrir  því,  að  presturinn  þinn  kom  til  mín, 
svo  jeg  varð  að  fara  þrisvar  á  fætur  um  nóttina; 
jeg  talaði  eitt  orð,  þar  sem  hann  talaði  tíu,  enda 
skal  jeg  aldrei  meir  kalla  hann  djöful«.  Síðan  veitti 
prófastur  Arna  aflausn,  og  tók  honum  nú  stórum 
að  batna.     Einu  sinni  sem  oftar  kom  presturinn  til 


111 


Arna,  og  segir  við  hann:  »Jeg  get  með  engu  móti 
gert  þig  iieilan  veikinda  þinna,  nema  þú  ferðiat 
hjeðan  að  Breiðabólstað  í  Fljótshlíð,  og  meðtakir 
sakramentið  af  prestinum  þar,  bíru  Halldóri  Pals- 
syni;  (hann  var  prestur  á  Breiðabólstað  frá  1728  til 
1749);  því  þar  er  kaleikur,  sem  álfafólk  hefir  gefið 
kirkjunni,  og  svartur  blettur  á  botninum  á  honum. 
Af  honum  verður  þú  vínið  að  drekka,  og  þá  mun 
þjer  batna  að  fullu;  skaltu  nú  fá  þjer  seðil  hjá  pró- 
fastinura,  og  skrifaðu  brjef  sjslumanni  Víum,  sem 
ætlar  að  ferðast  til  alþingis  í  sumar;  biddu  hann  að 
láta  þig  vita,  hve  nær  hann  ríður  á  þing,  og  fylgstu 
suður  með  honum«.  Síðan  fer  Arni  að  finua  pró- 
fast,  biður  haim  um  prestsseðil  sinn,  og  segir  hon- 
um  fyrirætlan  sína.  Þá  svarar  prófastur :  »Þó  það 
hafi  góður  andi  verið,  er  aður  hjálpaði  þjer,  þá  er 
þetta  djöfiili,  og  mun  hann  ætla  að  drepa  þig  á 
ieiðinni,  þar  eð  þú  ert  svo  lasburða,  að  þú  kemst 
varla  bæja  milli«.  Samt  sem  áður  fær  Arni  seðil- 
inn.  En  um  nóttina  eftir  kemur  presturinn  til  Arna 
og  segir:  »Illa  gerir  prófastur,  að  hann  kallar  oss 
djöf'a,  og  mun  guð  einhvern  tíma  á  einhvern  hátt 
syna  honum,  að  hann  Ijgur,  en  þú,  Arni,  skalt  fara 
á  stað,  því  Víum  er  þegar  kominn  á  leið,  og  hefir 
eigi  látið  þig  vita;  hl/t  jeg  að  fylgja  þjer  á  veg,  þótt 
jeg  eigi  örðugt  með  það,  til  þess  þú  komist  á  8tað«. 
Um  morguninn  fer  Arni  á  stað,  hittir  Víum  og  fer 
með  honum  að  Odda,  og  jafnvel  upp  á  þing,  og 
kemur  loks  að  Breiðabólstað,  og  meðtekur  þá  sakra- 
menti  af  kaleik  þeim,  er  prestur  hafði  sagt  honum 
frá,    og    mælt    er    um    a5    enginn    viti,  hvaðan  sje-. 


112 

'Varð  hann  nú  skjótt  alheill,  fer  austur  aftur  og 
finnur  vin  sinn,  prestinn.  Hann  se^^ir  honum  þá 
þau  tíðindi,  að  Björg  sje  önduð,  og  hefði  hún,  þeg- 
ar  hann  meðtók  sakramentið  á  Breiðabólstað,  tekið 
sójt  ógurlega  þunga,  legið  í  viku,  og  haft  varla 
ifrið  til  að  ákalla  guð  um  hjálp  og  h'kn. 

Nú  segir  Árni,  að  prestur  sje  búinn  að  missa 
fyrri  konu  sína  og  hafi  átt  aðra,  og  sje  fluttur  til 
eyjanna,  þar  sem  hann  áður  var;  segist  hann  oft 
koma  þar  í  eyna,  sjá  húsin  og  kirkjuna,  og  vera 
þar  við  kirkju.  En  það  er  frá  profastinum  að  segja, 
að  hann  hrepti  það  mótlæti,  að  dóttir  hans  ein 
lagðist  í  svo  uudarlega  sótt,  að  enginn  gat  liðsint 
henni, 

Eitt  sinn  bað  Árni  prestinn  að  sjna  sjer  bibh'u 
álfa.  Prestur  Ijet  það  eftir  honum,  og  virtist  hon- 
um  sú  bibh'a  vera  að  Öilu  eins  og  hin  íslenska  bibl- 
ían.  En  það,  að  álfar  eru  fráskildir  öðrum  mönn- 
um,  á  að  vera  komið  af  því,  er  nú  skal  greina. 
Eigi  langt  frá  bústað  Adams  og  Evu  eftir  fallið 
rann  vatn  nokkurt,  og  var  Eva  þar  eitt  sinn  að 
þvo  börnum  sínum,  sem  þá  voru  mörg  orðin.  En 
er  hún  átti  að  eins  eftir  að  þvo  tveimur  eða  þremur, 
kallaði  guð  til  hennar;  en  hún  varð  hrædd  og  held- 
ur  þeim  börnunum,  sem  þvegin  voru,  hjá  sjer,  en 
skilur  hin  óþvegnu  eftir.  Þá  sagði  guð  til  hennar: 
»Attu  ekki  fleiri  börn  en  þetta?«  En  hún  neitaði 
því  fyrir  hræðslu  sakir.  Þá  sagði  guð:  »Það,  sem 
á  að  vera  hulið  fyrir  guði,  skal  og  vera  huhð  fyrir 
mönnum^.  Siðan  hurfu  hin  óþvegnu  börn  Evu, 
•svo  hún    sá  þau  aldrei  meir.     Ekki  urðu  þau  mörg 


113 


alt  til  syndaflóðsins;  meði-iíi  á  því  stóð,  voru  þau  í 
helli  einum,  o^  Ijet  guð  sjálfur  tyrir  dyrnHr.  Síðan 
hefir  kynsloð  þessi  mjög  fjölgað.  Fólk  þetta  hefir 
hið  sama  lögmál  aem  vjer;  það  trúir  á  endurlausn- 
arann  og  heilagan  andM,  vAt  eins  og  vjer.  Arni 
vildi  fá  biblíu  þeirra  til  kaup8,  en  fekk  eigi.  Hann 
segir,  að  prófastur  þeasi  sje  besti  vin  sinii,  og  geri 
BJer  margt  gott.  Það,  að  Arni  varð  veikur  rneð 
undarlegum  hætti,  vissu  þeir,  sem  nálægt  honum 
voru,  og  enginn  þottist  siíka  sjeð  hafa;  stundum 
sáu  meiui  og  Bjórg  koma  til  hans,  en  prestinn 
margsinnis.  En  hitt  kunnum  vjer  eigi  að  segja,  hver 
það  var  í  raun  og  veru,  sem  til  hans  kom,  og  hjeldu 
það  margir  vera  fjandann.  Arni  sagðist  vilja  koma 
öðrum  í  kuiiningsskap  við  prest  þenna,  og  kvað 
hann  vera  maun  góðmannlegan,  hægau  og  Ijúfan, 
en  væri  þá  orðinn  aidraður.  Og  endar  svo  saga 
þessi. 

36.    íma   álfastúlka. 

Jón  hjet  maður  Guðmundsson  og  bjó  á  Beru- 
nesi  í  Reyðarfirði  í  tíð  Jóns  syslumanns  Þorláksson- 
ar.  Af  honum  gengu  margar  gögur  eftir  hans  daga; 
því  hann  þótti  fjölfróður  og  flæktur  við  fjölkyngi, 
eins  og  margir  á  þeirri  tíð.  Ekki  veit  jeg  ætt  hans 
nje  afsprengi.  Jón  óist  upp  á  Beruaesi,  og  þá  hann 
var  8V0  þroskaðar,  fylgdi  hann  fje.  Eitt  sinn  er 
þess  getið,  að  hanu  sat  yfir  ám  í  botnum  nokkurum 
í  fjallinu,  upp  af  bænum.  Kom  þá  til  hans  ung 
stúlka,  og  Ijet  mjög  vel  að  honum.  Hann  spurði 
hana  að  nafni.     En  hiin   kvaðst  íma  heita,  en  faöir 

Huldufólkssögur.  8 


114 

sinn  og  móðir  ættu  bygð  þar  í  fjallinu.  Hún  var 
undur-vingjarnleg  við  Jón,  og  sagði  honum  frá  iií- 
bjlaháttum  föður  síiis.  Eitt  með  oðru  sagði  hún, 
að  faðir  sinn  ætti  bók,  sem  á  vœri  margskonar 
fræði  merkileg,  og  læra  mætti  margt  af,  og  eitt  með 
öðru  það,  að  sá  yrði  kraftaskáld,  sem  læsi  hana,  og 
kæmi  fátt  óvart.  Jón  spurði  hana,  hvort  hún  gæti 
ekki  útvegað  sjer  bókina.  Hún  sagði  sjer  væri  það  því 
nær  ómógulegt;  því  faðir  sinn  geymdi  haua  svo 
vandlega.  Jón  lagði  fast  að  henin,  að  útvega  sjer 
hana  h'tinn  tíma  að  láni.  Hún  kvaðst  mundu  flest 
til  vinna,  ef  hún  gæti  náð  ástum  hans;  vildi  hún 
því  reyna  að  ná  bókinni,  en  ef  faðir  sinn  kæmist 
að  því,  riði  það  líklegast  a  h'fi  si'nu.  Var  hún  svo 
hjá  Jóni,  þangað  til  haiin  rak  fjeð  heim  um  kveldið. 
En  daginn  eftir  kom  hún  með  bókina,  og  bað  hann 
vera  sjer  trúan;  því  hún  kvaðst  vitja  bókarinnar  að 
hálfum  mánuði  liðnum.  Jón  hjet  góðu  um  það,  og 
Ijet  í  oilu  h'klega  við  ha.v.a..  ími  kom  í  ákveðiun 
tíma,  og  bað  hann  um  bókina  og  sagði,  að  líf  sitt  og 
hans  lægi  við,  ef  þetta  kæmist  upp  um  sig.  En  Jón 
kvaðst  ekki  geta  mist  bókarinnar,  og  mundi  hann 
aldrei  sleppa  henni.  íma  lagði  hönd  um  háls  hon- 
um  og  bað  hann  grátandi,  að  svíkja  sig  ekki  i  rjett- 
um  trygðum.  En  hann  sagði  það  hjalpaði  hvorki 
bón  nje  beiðni;  hann  slepti  ekki  bokinni.  Hún 
sagði:  »Iila  gerir  þú  þetta,  þar  sem  lif  mitt  ligg- 
ur  við;  samt  get  jeg  ekki  bteytt  við  þig  eins  og 
þú  hefur  til  unnið;  svo  ann  jeg  þjer  mikið«. 
Skildi  hún  svo  við  hann  hrygg  og  reið.  Heita  þar 
aíðan     ímubotnar,     er    þau    fundust.       Eftir    þetta 


115 

nokkuru  fyrir  jol  ura  veturinn  dreyradi  Jón  eina  nótt, 
að  maður  kom  til  hans,  kaataði  á  hann  kveðiu 
siniii  og  sagðist  kominn  að  vara  hann  við  háska 
þeim,  sem  yfir  honum  vofði.  Þnð  ætti  að  vitja  til 
hans  bókarinnar,  sem  íraa  hefði  Ijeð  houum,  á  jóla- 
nóttina,  því  nú  væri  komið  upp  hið  sanna.  »Faðir 
hennar  æ,tlar  að  drepa  þig;  við  verðum  fjögur:  karl, 
kerling,  íma  o^  jeg.  Jeg  vara  þig  við  þessu,  af 
því  mjer  er  leitt  h'fið.  Jeg  var  menskur  að  kyui, 
en  var  numinn  burt  af  álfum  þessum.  Nær  miðri 
nótt  á  jólanóttina  mun  verða  gengið  í  bæ  þinn.  Þú 
skalt  sitja  uppi  á  palli,  og  hafa  hjá  þjer  sveðju 
mikla,  og  undir  eins  Oi^  þú  heyrir  komið  við  bað- 
stofuhurðina,  skaltu  bregða  við  og  fara  ofan  í  upp- 
gönguna,  og  drepa  þann,  sem  undan  fer,  og  svo 
hvern  af  öðrum.  Jeg  mun  litið  hafa  mig  frammi, 
en  hlifa  þjer  sem  jeg  get  við  atlógnm  hinna.  Þjer 
mun  auðnast  að  bera  af  þeim.  En  jeg  mun  hjara 
eftir  særður  mjög.  En  mundu  mig  um  það,  að 
stytta  eyradarstundir  raínar.  Því  jeg  vil  ekki  leng- 
ur  lifa.  Þegar  þú  hefir  drepið  þau,  skaltu  draga 
þau  út  úr  bæ  þínum  og  bienna  og  verða  búinn  að 
þessu  fyrir  dag^.  Eftir  þetta  hvarf  maðurinn  hon- 
um.  En  Jón  vaknaði.  Alt  gekk  þetta  eftir,  sem 
honum  var  sagt  fyrir  í  draumnum.  Pólk  fór  alt 
til  kirkju  á  jólanóttinaj  svo  Jón  var  einn  heima. 
Hann  mintist  þessa  atburðar  í  einum  mansóng  fyrir 
íímum  sínum,  þar  sem  hann  segir  : 

Vissi  það  guð,  í  vanda  miklum  var  jeg  þá  staddur, 

er  fjórir  gerðu  fullir  klækja 

furðuljótir  að  mjer  sækja. 


116 

37.    Álfkonan  hjá  Uliarvötnum. 

Fyrir  austaij  nálægt  Ullarvötnum  hurfu  mena 
hjer  um  bii  4  eða  5,  hver  eftir  annan,  er  ieituðu  að 
fje  upp  á  fjöll;  voiu  þeir  aendir  frá  fjárbónda  ein- 
um,  er  vantaði  al!ar  kindur  síuar,  er  hvergi  fundust 
í  bygðinni,  og  fekk  hann  því  menn  til  þess,  að  leita 
þeirra  upp  um  fjöll,  en  þeir  komu  eigi  aftur,  og 
ekki  fuudust  þeir  dauðir.  Bóndi  átti  son,  er  Sig- 
urður  hjet;  hann  bjó  sig  út  dag  einn  í  góðu  veðri, 
að  ieita  kindanna,  og  kvaddi  foreidra  sína;  var  þeim 
það  í  móti  skapi,  að  harm  færi,  en  hann  vildi  ekki 
annað  en  fara;  þetta  var  seint  á  sumri.  Hann  fer 
8vo  á  stað  og  leitar  víða,  og  finnur  hvorki  mennina  nje 
kindurnar;  kemur  hann  nú  loks  að  vötnum  stórum; 
þar  sá  hann  ullarflekki  með  vötnunum  og  kindur 
þar  um  grandana;  hann  gengur  að  kindunum,  og 
hugsar,  að  það  sjeu  kindur  föður  síns,  og  þeirra,  er 
vantaði  kindur.  1  þessu  gengur  kvenmaður  að  hon- 
um,  og  heilsar  honum  blíðiega.  Hann  tekur  kveðj- 
unni  og  spyr  hana  að  nafni;  hún  segir :  »Jeg  heiti 
Vandráð  eða  Valbjörg,  og  þykir  mjer  gott,  Sigurð- 
ur«,  segir  hún,  »að  þú  ert  hjer  kominn«.  Hann 
segir:  »Hvernig  getur  þú  vitað  nafn  mitt,  þar  eð 
jeg  hefi  aldrei  sjeð  þig«.  Hún  segir:  »Jeg  þekki 
bæði  þig  og  föður  þinn,  er  Andrjes  heitir,  og  ert  þú 
að  leita  að  kindum  hans  og  manna  þeirra,  er  hann 
hefir  sent  að  leita  þeirra,  og  er  þjer  með  sanni  að 
segja,  að  jeg  hefi  valdið  hvarfi  kindanna,  og  svo 
líka  dauða  mannanna,  og  slíkan  dauða  skalt  þú 
hljóta,  nema  þú  gerir  minn  vilja«.  Sigurður  segir: 
»Hver    er    þá    þiun    vilji,    og    lát    mig  það  heyra«. 


117 

Hún  mælti :  )>Það  er  minn  vilji,  að  þú  farir  til 
mín  og  búir  með  mjer<x.  Sigurður  segir;  j>Vita 
vil  jeg,  hvað  manna  þú  ert,  áður  en  jeg  játa  því,  og 
mátt  þú  vitö,  að  jeg  hræðist  ekki  dauða  minn«. 
Hún  mælti :  »Jeg  er  álfa  kyns,  og  á  jeg  heima 
hjer  nálægt  í  hól  einum<)(.  Sigurður  svarar:  )>Til 
þín  skal  jeg  fara  með  því  móti,  að  jeg  megi  byggja 
mjer  bæ,  eins  og  jeg  hefi  vanist  að  búa  í«.  »Því 
skaltu  Liiega  ráða«,  segir  hún.  »Það  er  og  eitt  enn, 
er  jeg  askil  við  þig«,  segir  Sigurður,  » ið  þú  sjáir 
um,  að  kindur  foður  míns  komist  til  hana«.  ^Þa^ 
skal  og  vera«,  segir  hún,  »og  líka  skal  hann  vita, 
að  þú  ert  a  lífi,  og  vel  hiildinn,  þótt  ekki  komir 
þú  til  han8».  Það  líkar  mjer  vel«,  segir  Sigurður. 
Nú  skaltu  með  mjer  koma  til  híbyla  rainna€,  segir 
hún.  Sigurður  gengur  nú  með  henni,  þangað  til  þau 
koma  að  hól  einum  stórum;  sjnist  Sigurði  sem  lag- 
legar  bæjardyr  væru  á  honum,  og  var  trje  í  kring  um 
þær;  leiðir  hún  nú  Sigurð  inn  þangcxð.  Sjnist  honum 
þar  hús  all-lagleg,  þá  inn  var  komið  og  auðugt  yfir 
að  h'ta.  Hún  segir :  »Jeg  hefi  verið  hjer  2  ár,  BÍð- 
an  jeg  misti  foreldra  mína,  og  hefi  jeg  litt  unað 
mjer;  en  eigi  hefi  jeg  viljað  neinn  af  mínu  kyni  til 
mín  taka,  og  þykist  jeg  nú  sæl  vera,  Sigurður  minn, 
þar  sem  þú  ert  til  mín  kominn,  og  mun  nú  fara 
sem  faðir  minn  sagði,  að  jeg  mundi  kyn  mitt  auka 
með  menskum  manni«.  Er  nú  Sigurður  þar  hjá 
henni,  og  þótti  honum  flest  óviðfeldið.  Verður  hann 
þegar  hjá  henni  að  sofa,  og  jók  það  honum  hinn 
mesta  viðbjóð,  en  hlaut  þó  svo  að  vera;  svo  fór 
samt  um  siðir,  að  hann  feldi  sig  vel  við  það. 


118 


Morguu  einn,  þá  Andrjes,  faðir  Sigurðar,  fór  á 
fætur,  sá  hann,  hvar  kindur  hans  voru  í  túninu; 
taldi  hann  þær,  og  vantaði  enga,  Honum  þykir  vænt 
um,  og  hugsar,  að  Sigurður  sje  kominn  í  bæinn, 
leitar  hans,  en  finnur  hvergi.  Þykir  bónda  þetta 
undarlegt.  Kallar  hann  síðan  menn  til  siu,  og  biður 
þá  að  leita  Sigurðar;  þeir  fóru  nú  á  stað  20  að 
leita  hans  um  fjóU  og  hálsa,  og  fundu  ekki; 
sneru  BÍðan  aftur  við  svo  búið.  Fjel!  bónda  það  svo 
þungt,  að  hann  lagðiíit  í  rúmið  af  harmi.  Eina 
uótt  dreymir  hann,  að  honum  þótti  kona  til  sín 
koma,  og  segja  svo  við  sig :  5>Vertu  eigi  hryggur, 
bóndi;  Bigurður  sonur  þinn  lifir,  og  er  ánægður,  eins 
og  hann  vœri  hjá  þjer,  og  byr  hann  með  mjer,  og 
kom  jeg  kindum  þínum  til  þín  að  beiðni  hana  og 
vilja^;.  Gekk  hún  rvo  á  burt  frá  honum.  Hann 
vaknar  síðan,  og  er  hressari;  en  um  morguninn  fór 
hann  á  fætur,  og  sjer  um  eigur  sínar,  eins  og  hann 
hafði  aður  gert.  Liðu  nú  3  ár,  að  ekki  spyrst  til 
Sigurðar.  Um  haustið  snemma,  á  hinu  3.  ári, 
dreymir  bónda,  að  honum  þótti  Sigurður  sonur  sinn 
koma  til  sín,  beilsa  sjer  og  segja :  >>Það  vildi  jeg, 
faðir  minn,  að  þú  kæmir  til  Ullarvatna  aðfangadags- 
kvöld  jóla,  og  að  þú  fengir  með  þjer  prestinn,  síra 
Eirík.  Þá  þið  komið  þangað,  munu  þið  sjá  bœ 
minn,  og  hann  standa  opinn.  Þið  skuluð  ganga  í 
bæinn,  og  bið  prestinn  að  standa  í  göngunum,  og 
taka  á  móti  konu,  er  koma  raun  úr  baðstofu,  og 
sjá  svo  til,  að  eigi  sleppi  úr  höndum  hans,  því  að 
þar  liggur  mikið  við;  en  þú  skalt  ganga  í  baðatofu 
og    standa    á    gólfi    og    guða    þar;     geti  þetta  ekki 


119 

orðið  á  þessu  kvö'di,  þá  verður  þiað  ekki  síðdr,  og 
fær  þú  þá  aldrei  sjeð  raig  oftar^.  Sigurður  fór  þá 
á  burt,  en  bóndi  vaknar  og  hugsar  um  drauminn, 
og  ásetur  sjer  að  gera  það,  sem  Sigurður  bað  hann 
um  í  svefni;  þvi  að  draumur  þessi  muni  ekkert 
heiiarugl  vera,  heldur  KÖnn  vitrao.  Fininir  bann 
nú  prestinn,  aíra  Eirík,  og  segir  honum  frá  því,  er 
Sigurður  talaði  við  hann  í  svefninum.  Prestur  seg- 
ir,  að  það  muni  satt  vera,  því  að  sig  hafi  löiigum 
grucað,  að  hann  væri  haldinn  hjá  álfum,  og  sepist 
skulu  fara  raeð  bónda,  að  hverju  sem  yrði.  Þegar 
tími  þótti  hentugur  að  fary,  búa  þeir  sig  tveir  til 
ferðar,  prestur  og  bóndi,  og  fara  svo  a  stað;  koma 
þeir  svo  að  Ullarvötnum  aðfaugadagskvöld  fyrit*  jól. 
Þeir  sjá  bæinn,  og  stendur  hann  opitin;  síðán  ganga 
þeir  inn,  prestur  steudur  i  göngum,  en  bóndi  geng- 
ur  !  baðitofu.  Þá  bóndi  kom  í  baðstofu,  sá  ha-in 
son  sinn  sitja  á  kistu  fyrir  framan  rúm,  er  hann  sá 
koiiu  sitja  í;  hún  hjelt  á  barni,  en  Sigurður  var  að 
karra  ull;  rugga  var  fyrir  framaa  rúmið  og  barn  í; 
Ijós  brann  a  kerti.  Bóndi  guðar  á  gólfinu;  við  það 
verður  konunni  hVO  bilt,  að  hún  kastar  barninu  í 
rúmið,  en  stekkur  yfir  rugguna  og  ofan,  og  ætlar 
út;  en  er  hun  kemur  í  göngin,  tekur  prestur  um 
hana  miðja.  A  hann  nóg  með  að  halda  henni,  en 
hann  var  þó  haldinn  meira  en  tveggja  manna  maki 
að  burðum,  og  var  þar  að  auki  nóg  iesinri  í  forn- 
fræði.  Koma  þeir  þá  úr  baðstofunui,  bóndi  og  son- 
ur  hans,  með  Ijós;  fer  nú  prestur  höndum  um  kon- 
una;  af  því  gæfðist  hún;  eru  þeir  þar  um  nóttina, 
og  vakir  prestur  yfir  henni;  er  hun  stundum  í  yfir- 


120 

liði,  en  þes8  á  milli  er  hún  að  gráta  og  biðja  prest 
að  sleppa  sjer;  en  það  gerir  hann  ekki.  Leið  svo 
til  dags.  En  þá  dagur  var  kominn,  búa  þeir  sig 
til  ferðar;  skilst  Sigurður  við  bæ  sinn;  en  þeir  taka 
börnin  og  konuna  með  sjer,  og  lifandi  pening,  er 
þar  var.  Er  það  mal  manna,  að  Sigurður  hafi  slegið 
huldu  yfir  bæinn,  er  haun  skiidi  við  haun, 

Nú  heldur  það  alt  leiðar  sinnar  fra  vötnunum, 
alt  þangað  til  þ^ð  kemur  heim  á  bæ  Andrjesar  bónda; 
veðui  Vcir  gott  og  bjart  loft,  nieðau  það  var  á  lerð 
þeirri,  og  tungsljós,  og  áðu  því  hvergi.  Var  prest- 
ur  þar  viku  hjá  bónda;  Vftitti  honum  rnjög  örðugt 
við  konu-kindioa,  og  fyrir  bón  bónda  og  Sigurðar 
Ijet  prestur  hana  með  sjer  far^,  svo  að  hún  var  hjá 
honum  um  veturinn.  Lagaðist  húu  mjög  þann  tíma. 
Sigurður  og  börn  hans  voru  hjá  Andrjesi  bónda  vel 
haldÍD,  en  lifat.di  peuing  Sigurðar  var  komið  fyiir 
um  Bveitina.  það  sem  faðir  haiis  og  prestur  gátu 
ekki  tekið.  Eu  á  liðnu  vori  gaf  prestur  Sigurð  í 
hjónaband  og  huldukonu  þa,  er  hann  hafði  verið 
hjá.  Unnust  þau  ve'í,  og  bjuggu  þar  í  sveit,  sem 
þessi  síra  Eiríkur  átti  yfir  að  segja;  sótti  hún  kirkju 
með  bórida  sínum;  en  eigi  hefi  jeg  heyrt,  að  hún 
gengi  tii  altaria  eða  tæki  sakramenti,  og  eigi  heldur, 
hvort  hún  væri  ^töðug  undir  mensu;  hún  var  góð- 
gerðasöm  ko!>a,  svo  að  húu  var  elskuð  af  fólki;  líka 
var  húu  -iðferðisgóð  á  heimili,  og  hataði  ósamþykki. 

FjÖgur  börn  átti  hún  með  'mauni  sínum,  er  á 
legg  komust,  og  inunu  esin  lifa  afkomendur  þeirra 
fyrir  ausfcan.  Heyrt  hefi  jeg  sagt  það,  að  þeirra 
börn    hyfi    verið    undarlegri    en    annað    fólk,  og  jeg 


121 


hefði  því  trúað,  þó  mjer  hefði  það  sagt  verið,  að 
si'ra  Sæmundur  Hólm  á  Helgafelíi  væri  þeirrar  ætt- 
ar;  hann  segist  og  vera  komiun  af  huldufólki,  ðn 
er  duhir  a  þá  œtt  að  telja.  Það  hefi  jeg  heyrt,  að 
prestur  hafi  skírt  fyrnefnda  kona;  og  veit  jeg  nú 
eigi  fremur  hjer  um. 

38.    Álfkona  býr  með  menskum  manni. 

I  Fjarðaihoini  stærra  í  Fellskirkjusókn  í  Kol]a- 
firði  hifði  forðum  daga  í  gomlum  tiðum  búið  ungur 
maðar  með  unt/lings-kveusnift,  og  svo  lengi,  að 
dætur  þeirra  tvær  voru  vel  svo  vaxnar,  hjer  um 
bil   13  eða   14  vetra  að  aldri. 

Sú  kona  hafði  hið  raesta  afbragð  veiið  í  allri 
umgengni  og  góðHcnii,  sem  og  ólmuaugerðum  við 
fátæka,  ©n  við  alla  Ijúf  og  auðrajúk,  og  engu  síður 
kirkjukær  en  nokkur  kristinu  hefir  verið,  utan  hún 
biaut  jafnan  út  aö  ganga  ura  langa  söngva,  fórnar- 
upphald  og  heigan,  því  hún  sagði,  að  sinum  óstyrka 
anda  ofmiklaðist  kraftur  þess  leyndardóras,  sem  þar 
með  fylgdi,  og  grjet  það  jafna  .,  að  hún  mætti  ekk- 
ert    hlutskift'  hafa  síðar  meir  með  kistnum  mönnum. 

Þangað  komu  uiu  síðir  2  ógæfu-strakar  og  iil- 
menni.  Tóku  þeir  sig  saman  ura,  að  verja  henni 
útgöngu  úr  kirkjunni,  þegar  hún  þurfti;  hún  sótti 
á,  en  þeir  vörðu;  hún  bað  þá  með  tárum,  og  fekk 
€kki.  Þegar  hún  fann,  hvað  BJer  leið,  sneript  hún 
til  manns  HÍnö  og  mintist  við  hann  með  tárum,  en 
lagði  hendur  í  höfuð  dætra  sinna,  svo  sera  raerki 
móðurlegrar  ástar,  og  blessaði  þær;  sprakk  hún  síð- 
an  og  fjell  niður  fiem  froða;  en  maðurinn  syrgði  sig 


122 

til  bana  eftir  hana,  en  dæturnar  llfðu  vel,  og  juku 
þar  kyn  sltt.  Er  það  mál  manna,  að  líkaaii  þess- 
arar  konu  hafi  orðið  linjulegur  mjög  og  aem  froðu- 
keudur,   er  á  honum  var  þreifað. 

39.      U  na    álf  kona. 

Geir  er  miður  nefndur.  Hann  bjó  austur  und- 
ir  Eyjafjöllura  á  bæ,  sem  heitir  Riuðafell,  og  atti 
gott  bú.  Hann  var  ungur  og  áhugamaður  raikiU. 
Hann  var  þá  njbúinn  að  misea  konu  sína,  þegar 
þeösi  saga  gerðiat.  Þ.\<5  var  einu  sinni  um  sumarið 
um  sláttinn,  að  Ijá  var  orðin  mikil  hjá  rakstrarkon- 
um;  því  eftirviiina  var  lítil.  Sjer  þá  Geir,  hvar 
kona  ein  kemur  í  slægjuua,  og  fer  að  raka  Ijána. 
HÚQ  var  uíigleg  og  vel  vaxin.  Ekki  talaði  hún 
orð  við  Dokkurn  mann;  en  skjótt  gekk  þá  rakstur- 
inn,  þegar  hún  var  komin.  Þótti  bónda  hún  kunna 
að  fara  með  hrífuna.  Burtu  hvarf  hún  um  kvöldið. 
Daginn  eftir  kom  hún  aftur,  og  rakaði  þann  dag 
allan.  Svona  gekk  það  alt  aumarið,  að  konan  kom  og 
rakaði  Ijána,  en  enginn  talaði  orð  við  hana,  og  eng- 
inn  vissi,  hvaðan  hún  kom  eða  hvert  hún  fór. 
Seinasta  daginn  í  slættinum  gekk  bóndi  til  hennar, 
heilsaði  henni  og  þakkaði  henni  fyrir  vinnuna.  Hún 
tók  því  vel.  Þau  töluðu  lengi  saman,  og  svo  fór, 
að  bóndi  rjeð  hana  til  sín  fyrir  búst/ru.  Síðan 
hvarf  hún  burtu.  Morguninn  eftir  var  hún  komin 
heim  til  Geirs,  og  hafði  hún  ekki  með  sjer  flutning, 
nema  kiatu  eina  mikla.  Kistan  var  sett  inn  í 
skemmu  bónda.  Konan  tók  þá  við  ráðskonustörfura 
og    hafði  þau  um  veturinn.     Líkaði  bónda  við  hana 


123 


pr/ðilega ;  því  hún  var  rösk  vel  og  8tjórnsön~..  Ekki 
vildi  húij  segJH  bónda,  hvaðHu  hvín  væri  komin;  en 
Una  kvaðst  hún  heita.  Aldrei  fór  hún  til  kirkju, 
og  ámálgaði  þó  bóndi  það  oft  viÖ  hana.  ÞaS  eitt 
líkaði  honrm  ekki  við  hana;  því  hann  var  maður 
kirkjurœkinn.  Nú  leið  bvo  fram  að  jólum.  Þá 
BÓttu  menn  aftanaöng,  og  Ijetu  einn  mann  geyma 
bæjarins.  Una  vildi  ekki  fara;  og  var  þaÖ  mjog  á 
móti  akapi  bónda.  Varð  hún  þá  ein  eftir  heima, 
og  segir  ekki  af  henni.  Kirkjufólkið  kom  aftur  um 
morguninn,  og  var  hún  þá  búin  að  öllu,  eem  hún 
átti  að  gera.  Svona  dvaldl  Una  þrjá  vetur  hjá 
bónda,  og  var  hún  þá  orðiu  honum  mjög  kær.  Það 
eitt  fældi  hann  frá  aÖ  eiga  hana,  að  hún  fór  aldrei 
til  kirkju,  og  gramdist  honum  það  mjög.  Ýmsar 
voru  getgátur  maniia  um  konu  þesHH,  hvaðan  hún  væri; 
en  það  var  almannarómur,  að  enginn  væri  þar  jtifn- 
góður  kvenkostur  og  hún,  í  þeirri  aveit.  Líður  nú 
að  jólum  hinn  þriðja  vetur,  og  verður  Una  ein 
heima.  En  þegar  kirkjufolkið  er  skamt  á  leið  kom- 
ið,  verður  vinnumanni  bónda  gnögglega  ilt.  Hann 
leggur  8Íg  þar  niður,  og  kveðst  œtla  að  vita,  hvort 
ekki  líði  af  sjer  ógleðin.  Varð  hann  þar  eftir,  en 
bóndi  hjelt  áfram  með  hinu  fólkinu;  því  maðurinn 
vildi  ekki  láta  það  vera  að  bíða  eftir  sjer. 

Þegar  vinnumaðurinn  sá,  að  fólkið  var  komið  í 
hvarf,  reis  hann  á  fætur  og  sneri  heira  aftur  til 
bæjarins;  því  veikina  hafði  hann  gert  sjer  upp.  Sjer 
hann  þá  hvar  Una  er  að  sópa  allan  bæinn  og  hreinsa, 
og  keppist  mjög  við  að  Ijúka  af  starfi  sínu.  Haun 
leyndi    sjer    og    Ijet    Unu    ekki    verða  vara  við  sig. 


124 

Þegar  hún  er  búin  að  öllu,  sem  gera  þurfti,  fer 
hún  út  í  skemmuna,  og  lýkur  upp  kistu  sinui.  Þar 
tekur  hún  upp  klæði  mjög  vönduð,  og  býst  um. 
Þóttitít  haun  þá  aldrei  hafa  sjeð  jafnvœnlega  konu 
og  fríða.  Því  nœst  tekur  Una  upp  úr  kistunni  feld 
rauðan,  og  bregður  uudir  hönd  sjer.  Læsir  hún  þá 
kistunni,  og  gengur  út  og  læsir  skemmunni  í  lás. 
Hleypur  hún  þá  niður  völlinn,  og  vinnumaðurinn  á 
eftir.  Ekki  Ijettir  Una  fyr  hlaupunum  eu  hún  er 
komin  að  dfi  nokkuru;  þar  slær  hún  út  feldinum, 
og  stígur  á  hann.  Vinnumaðurinn  komst  með 
naumjndum  upp  á  eitt  hornið  á  fe^inura,  Liðu 
þau  nú  niður  í  jórðina,  02  var  það  likast  reyk,  er 
þau  fóru  um.  Ekki  sá  Una  manninn,  og  svo  kom- 
ust  þ'Ui  á  völlu  nokkuia  græna.  Þá  tók  Una  upp 
feldinn,  og  brá  UTidir  hör.d  sjer.  Þar  sjer  vinnu- 
maðuriun  bæ  mikinn  og  reisulegau  á  völlunum.  Þang- 
að  fór  Una,  og  hann  á  eftir.  Var  þar  fjölmenni 
mikið,  og  kom  það  út  á  móti  Unu,  og  tók  henni 
tveira  höndum.  Alt  v^,r  þar  búið  til  veislu,  alt 
fágað  og  prjtt.  Settust  meun  þá  niður,  og  var  matur 
á  borð  borinn.  Þar  konm  fram  jmsir  rjettir  og'vín, 
og  alt  ríkmannlegt.  Viíinumaður  gat  náð  einu  sauð- 
arriti  af  hangnu  sauð.»kjr.ti.  Tók  hanu  það,  og 
geymdi;  því  jafnfeita  síðu  hafði  hann  aldrei  fyr  sjeð. 
Þegar  menn  höfðu  matast,  var  tekið  að  leika  jmsa 
leiki,  og  fór  það  alt  fram  með  list  mikilli  og  snild. 
En  þegar  leið  að  degi,  sagði  Una,  að  nú  mundi  húu 
verða  að  fara;  því  bráðum  kæmi  bóndi  frá  kirkj- 
unni.  Kvaddi  hán  þá  alla  með  miklum  virktum, 
og  rann  á  braut.     Viunumaðurinn  fór  á  eftir  henni. 


125 

og  komfct  á  feidiriii.  Liðu  þau  svo  upp  aftur  um 
jörðina,  og  að  d/inu.  Tekar  þá  Una  feldinn,  og 
fer  heim.  Gengur  hún  þá  í  skemmuna,  og  læsir  klæði 
sín  og  dúkinn  niður  í  kistuna  aftur.  Síðan  geugur 
hún  í  bæinn.  Fer  þá  vinnumhðurinn  aftur  þangað, 
sem  hann  hafði  orðið  eftir  um  kveldið,  og  legst  niður. 
Nú  kemur  bóiidi  frá  kirkjunni,  og  finnur 
manninn,  og  spyr,  hveriiig  houum  liði.  Vinnumað- 
ur  segir,  að  sjer  sje  að  meatu  leyti  batnað.  Gengur 
hítnn  8V0  heim  með  bónda.  Fagnar  Una  þeim  vel, 
og  er  nú  sest  að  borðum.  Var  þar  fram  borið 
hangið  kjöt,  eins  og  niður  er  til  í  sveitinni.  Tekur 
þá  bóndi  upp  sauðarsiðu  mikla  og  Begir:  »Heíir 
nokkur  yðar  sjeð  j?ifnmikla  sauðaraíðu  og  þessi  erH 
5>Vera  raá,  að  svo  8Je«,  segir  vinnumaðurinn,  og  tek- 
ur  fram  sauðarrifið,  sem  hann  hafði  náð  um  nóttina, 
og  sfnir  það.  Þegar  Una  ná  það,  skifti  hún  litjm, 
og  hvarf  þegjandi  burtu,  og  hefir  ekki  sjest  siðan. 
Sagði  þá  vinnumaðurinn  upp  alla  sogu  um  ferðalag 
sitt  og  Unu. 

40.    Úlfhildur  álfkona. 

Einu  BÍnni  var  bóndi  á  bæ;  hann  bjó  norður 
við  Mjvatn.  Það  vatn  er  svo  stórt,  að  ekki  er 
minni  vegur  utan  um  það  en  þingmannaleið.  Það 
bar  til  einu  sinni  í  byrjun  túnasláttar,  þegar  fólk 
alt  var  að  heyvinnu  úti  á  túninu,  að  kona  kemur 
frá  vatninu  og  stefnir  að  bænum.  Hún  gengur  tii 
bónda,  og  biður  hann  að  lofa  sjer  að  vera  í  nótt. 
Bóndi  lofar  henni  það.  Hann  spyr  hana  að  nafni, 
en  hún  kvaðst  heita  Úlfhildur.     Bóndi  spyr,  hvaðan 


126 

hún  sje,  en  hún  eyddi  því.  Um  kvöldið  er  tekið 
saman  hey  hjá  bónda,  og  biður  Úlfhildur  þá  um 
hrífu.  Rakar  CJlfhildur  þá  ekki  minna  en  á  við 
2  meðalkvenmenn,  o^  þó  í  gildari  lagi  væru. 
Næöta  morgun  vill  Úlfhildur  raka  með  hinum  vinnu- 
konunum,  en  bóndi  kveðst  ekki  þurfa  þess,  og 
lætur  á  sjer  heyra,  að  haun  vilji  helst,  að  húr.  fari 
burt.  Þá  fer  Úlfhildur  að  gráta.  Lofar  þá  bóndi 
henni  að  vera  þennan  dag.  Næsta  morgun  segir 
bóndl,  að  nú  verði  hún  að  fara,  en  þá  fer  hún  að 
gráta;  kennir  þá  bóndi  í  brjóati  um  hana  og  leyfir 
henni  að  vera  viku.  Þeiiar  vikan  er  liðiii,  kveðst 
bóndi  nú  ekki  geta  h  ildið  hana  lengur,  eii  það  fer 
eins  og  fyr,  að  þá  fer  Ulfhildur  að  grata.  Verður 
það  þá  úf,  aö  hann  lofar  heni.i  að  vera  snmarið  út, 
og  verður  hún  því  mjög  fegin.  Öllum  á  heimilinu 
líkaði  vel  við  Úlfhildi,  því  enginn  þóttist  hafa  þekt 
röskari,  þrifnari,  eða  siðferðisbetri  kvenmann.  Þeg- 
ar  líður  undir  haustið,  er  það  ráðgert,  að  Ulfhiid- 
ur  skuli  vera  árið  út,  og  litlu  seinna  er  hún  föluð 
til  að  vera  næsta  ár.  Þegar  h'ður  að  jólum  fram 
næata  vetur,  fær  húafreyja  henni  skæði  til  að  gera 
úr  skó  til  jólanna  handa  sjer  og  vinnumönnum  þeim 
tveimur,  sem  hún  þjóuaði.  Hún  gerir  skæðin  handa 
vinnumönnunum,  en  síu  í^kæði  lætur  hún  vera  ógerð. 
Á  jóladaginn  fara  allir  til  kirkju,  nema  Ulfhildur 
er  ein  heima.  Er  nú  ekkert  til  frásagnar,  þangað 
til  líöur  fram  að  næstu  jólum.  Húsfreyja  fær  Úlf- 
hildi  skæði,  eins  og  fyrra  árið,  til  jólanna,  en  hún 
gerir  skæði  vinnumannanna,  en  ekki  feín  skæði.  Á 
jóladaginn    fara    allir    til   kirkju,  nema  Úlflaildur  er 


127 

eiu  heima.  En  jólanóttina  þóttibt  annar  vinnumað- 
urinn  hafa  orðið  þess  var,  aö  Úlfhildur  hefði  eitthvað 
á  bort  farið,  og  hugsaði  sjer,  ef  hana  yrði  henni 
samtíða  næstu  jólanótt,  að  gæta  betur  að,  hvað  henni 
liði.  Líða  nú  jólin  og  veturinn,  og  kemur  Ulfhildur 
sjer  einkarvel,  rg  þóttust  menn  ekki  vita  hennar 
jafningja  fyrir  margra  hluta  sakir.  Er  ekkert  til 
frásagnar,  þar  til  líður  að  þriðju  jólunum.  Húsfreyja 
fœr  Úlfhiidi  skæði  í  jólaskó  að  vanda,  og  gerir  hún 
skóna  handa  vinnumönnunum,  eins  og  fyr,  en  ekki 
sína.  Húsfreyja  mælti  við  Úlfhildi,  að  nú  yrði  hiin 
að  fara  til  kirkju  á  jóladaginn,  því  hún  kveðst  hafa 
sætt  álasi  af  preati  fyrir  það,  að  hún  færi  aldrei  í 
kirkju.  Úlfhildur  talaði  fátt  um  og  eyddi  því. 
Þegar  allir  eru  hattaðir  jólanóttina,  en  vinnumaður 
sá  vakandi,  sem  áður  er  um  getið,  fer  Ulfhildur  á 
fætur  hægt,  svo  enginn  iieyrir,  og  laumast  út  úr 
bœnum,  et;  vinnumaður  fer  á  eftir.  Hún  gengur 
að  vatninu,  og  þegar  hún  kemur  þar,  tekur  hún 
upp  glófa  og  gnýr  þáj  verður  þegar  brú  yfir  vatnið; 
geugur  hún  brúna  og  vinnumaður  á  eftir.  Þegar 
hún  er  komin  yfir  vatnið,  gnýr  hún  glófana  aftur, 
svo  að  brúin  hverfur.  Ulfhildur  heldur  áfram  ferð- 
inni,  og  synist  vinnumanni,  sem  hún  haldi  niður  í 
jörðina,  og  verður  dimt  mjög,  þar  sem  hún  fer. 
Getur  þó  vinnumaður  sjeð  til  hennar  og  heldur  alt 
af  á  eftir.  Þau  halda  nú  lengi  áfram  ferðinni,  þangað 
til  smátt  og  smátt  fer  leiðin  að  verða  bjartari.  Loks- 
ins  koma  þau  á  sljetta  völlu  og  fagra;  voru  þeir 
flvo  fagrir  og  blómlegir,  að  vinnumaður  hafði  aldrei 
sjeð  jafn-fagran  atað.     Beggjamegin  vegarins  var  al- 


128 


þakið  fögrum  blóraum,  og  voru  grundirnar  Ijósbieik- 
ar  a  að  h'ta,  þegar  aólin  skein  á  fíflat-a  og  aldinin, 
Sauðahjörðin  Ijek  sjer  á  flatlendinu,  en  stundum 
reif  bún  í  sig  biómin  með  afergju.  Náttnran  var 
yfir  höfuð  íklædd  hinum  fegursta  búningi.  A  þesau 
graslendi  miðju  stóð  fógur  höU,  og  virtist  vinnu- 
manni  það  vera  konungshöU;  svo  var  hún  skrautleg 
til  að  8Ja.  ÞrtUgað  gekk  Úifhildur  og  inn  í  höllina. 
En  vinnumaður  stóð  í  afkima  fyrir  utan.  Hjá  höll- 
inni  stóð  kirkja  mjög  fogur.  Að  lítilli  stundu  li5- 
inni  kemur  Úlfhildur  út  úr  höllinni,  klædd  drotn- 
ingarskrúða  og  hefir  guUhring  á  hverjum  fingri. 
Hún  ber  barn  á  handlegg  sjer,  en  við  hina  hlið 
hennar  gengur  aiaður  með  kíSrónu  á  höfði  og  klædd- 
ur  konungs.skrúða;  ímyndar  viunuraaður  sjer,  að  þetta 
sje  kóngur  og  drotniug.  Þau  gengu  í  kirkjuna,  og 
fylgdi  þeim  mikill  fjöidi  fólks,  sem  ait  var  einkar- 
vel  búið  og  gleðisvipur  á  ollum.  Vinnumaður  gekk 
nú  að  kirkjudyrunum,  og  sá  hann  enginn.  Úlfhildur 
vissi  cg  ekkert  af  honum.  I  þessu  bili  var  tekið 
til  messu,  og  raátti  heyra  fallegar  hórpur  og  Fagran 
söng.  Barnið,  sem  Úlfhiidur  hjelt  á,  varð  óspakt  um 
messuna  og  hljoðaði;  Ijeði  hún  því  þá  einn  gull- 
hring  af  hendi  sinni,  en  barnið  fleygði  honum  fram 
eftir  kirkjugólfinu,  svo  að  vinnumaður  gat  náð  hringn- 
um.  Þegar  messa  var  úti,  gengu  allir  úr  kirkju, 
og  Úlfhildur  með  hinum  velklædda  manni  inn  i 
hÖllina,  og  sýniat  þá  vinnumanni  vera  aorgarsvipur 
á  öllum.  Að  stundarkorni  liðnu  kemur  Úlfhildur 
í  sínum  fyrra  búningi,  gengur  frá  höllinni  og  fiytir 
sjer.     Hún   fer  veginn  sama,  sem  hún  kom,  og  vinnu- 


129 


maður  á  eftir.  Er  ekkert  frá  flagt,  fyr  en  þau  koraa 
að  ví*tniuu,  og  íeit  vegurinn  einn  út  að  vatninu, 
eins  og  fyr  er  frá  sagt.  Við  vatnið  gnyr  húti  giófiina, 
og  þá  kemur  bruin,  og  gaogii  þ^u  hana  yfir  vatuið. 
Þá  gnýr  hún  glófana  aftur,  og  brúiu  hverfur.  I 
þes8um  svifum  fljtir  vinnumaður  sjer  a  undan  Úif- 
hiidi  heim  os  háttar,  en  hún  kemur  á  eftir  og  hátt- 
ar  ilka,  og  er  þá  rjett  komið  undir  dag.  Nú  dagar, 
og  fer  fólk  á  fætur.  Þá  mælti  húsfreyja  við  Úifhildi, 
að  nú  yrði  hún  að  fara  til  kirkju  í  dag.  Þá  gegnir 
vinnumaður,  og  segir,  að  hún  þurfi  víst  ekki  að 
íara  til  kirkju  í  dag,  því  hún  hafi  verið  við  kirkju 
í  nótt  »Mæitu  matuia  hepnastur,  ef  þú  getur  sann- 
að<!(,  mæiti  Uifhildur.  Segir  þá  vinnumaður  alia 
sögu,  hvernig  til  hafi  gengið  um  nottina,  og  sýnir 
gulihringinn  til  merkis.  Nú  verður  Ulfhildur  glöð 
mjög  og  segir  frá,  hvernig  á  standi  fyrir  sjer.  Hún 
kveðat  vera  kóngsdrotning  úr  Alfheimun);  segist  hún 
hafa  yrst  við  kerlingu,  en  hún  hafi  lagt  það  á  sig, 
að  hún  skyldi  alt  af  mega  vera  hjá  mönnum  (eða 
í  Mannheinium)  þaðan  í  frá,  neraa  því  að  eins,  að 
ms'iskur  maður  kæmist  með  henni  til  Álfheima  á 
jólanótt,  fyrhtu.  annari  eða  þriðju  eftir  það  a  hana 
var  lagt.  Það  eina  ieyfði  keriingin,  að  hún  mætti  finna 
mann  sinn  3  jólanætur.  En  Uifhildur  kvaðst  aftur 
hafa  lagt  það  á  kerlingu,  að  hún  skyidi  deyja,  ef  hún 
kæmist  úr  álögum.  Úif  hildur  mælti  við  vinnumanninn : 
>Það  mæli  jeg  um,  að  þú  verðir  hinn  mesti  gæfu- 
maður  hjeðan  í  frá,  og  á  morgun  skaltu  ganga  ofan 
að  vatninu;  muntu  þá  finna  sjóði  tvo;  skaltu  eiga 
hinn  minni,  en  húsbændur  þínir  þann  8tærri<<. 
Huldufólkssögur  9 


130 

Síðan  bjóst  Úlfhildur  til  ferðar  og  kvaddi  alia  með 
vinaamlegum  orðum.  Hú:)  fljtti  sjer  og  iijelt  qfan 
að  vatninu  og  iivarf^  svo  enginn  hetir  sjeð  hana 
síðan,  en  alt  heimilisfókið  aaknaði  hennar.  Daginn 
eftir  gekk  vinnumaður  ofan  að  vatninu  og  fann  þar 
tvo  sjóði,  og  voru  báðir  stórir.  I  minni  BJóðnum 
voru  guUpeningar,  en  silfurpeningar  í  hinum  stærii. 
Er  sagt,  að  viíinumaður  yrði  frá  þessum  tíma  gæfu- 
maður  alla  æfi;  og  Ijkur  evo  sdgu  þessari. 

41.     Hildur  álfadrotning. 

Einu  ainni  bjó  bóudi  á  bæ  nokkurum  tii  fjiUa, 
og  er  þpss  hvorki  getið,  hvað  hann  hjet,  nje  bærinn. 
Bónd"  var  ókvongaður,  og  bjó  með  bústjru,  er 
Hildur  hjet,  og  vissu  menn  ogerla  um  ætt  hennar. 
flún  hafði  öll  ráð  innanstokka  á  heimiiinu,  og  fóru 
henni  flestir  hlutir  vel  úr  hendi.  Hútí  var  geð- 
þekk  öllum  heimamönnum  og  þar  með  bónda;  en 
þó  bar  ekki  á,  aö  hugir  þeirra  færi  saman  um  of; 
enda  var  hún  stilt  kona  og  heldnr  fálát,  en  þó  við- 
mótsgóð. 

Heimilibhagur  bónda  stóð  með  blóma  mikl- 
um,  nema  að  því  einu,  að  hann  átti  i!t  með  að  fá 
smalamenn;  en  hann  var  sauðabóndi  góður,  og  þótti 
sem  fóturinn  færi  uudan  búi  8Ínu_,  ef  sauðamann 
Tjrysti.  Kom  þetta  hvoriii  af  því,  að  bóndi  væri 
harður  við  smala  sinn,  nje  heldur  af  því,  að  bústjr- 
an  Ijeti  á  vanta,  það  er  hún  átti  til  að  leggja  Hitt 
var  heldur,  sem  á  milli  bar,  að  þeir  urðu  þar  ekki 
gamlir,  og  fundust  jafnan  dauðir  í  rúmi  sínu  á  jóla- 
dagsmorguninn. 


131 

Á  þeira  tímum  var  það  lenska  hjer  á  l.audi, 
að  messað  var  jólanóttina,  og  þóttu  ekki  minui  há- 
tíðabrigði  að  því,  að  fara  þa  til  kirkju,  en  sjálfan 
jóladaginn,  Eu  af  fjailbæjum,  þaðan  sem  langt  var 
tii  kirkju,  var  það  ekkert  heimatak  að  fara  til  tíÖa, 
og  vera  kominn  þar  í  tækan  tíma,  fyrir  þá,  sera 
8vo  stoð  á  fyrir,  að  ekki  gatu  orðið  íyr  tilbúnir  að 
heiman  en  stjainan  var  komin  jöfnu  baðu  hádegia 
og  dagmala,  eins  og  gjarnast  var,  að  sauðamenn 
kæmu  ekki  fyr  heim  hja  bóuda  þessum.  Ekki  þurftu 
þeir  að  vísu  að  gæta  bæjarius,  sem  ávait  var  venja 
að  einhver  gerði  aðfanganætur  jola  og  nyara,  með- 
an  annað  bæjarfólk  væri  við  tíðir;  því  fra  því  Hild- 
ur  kom  til  bónda,  hafði  hún  avalt  orðið  til  þess 
sjalfboðin,  um  leið  og  hún  annaðist  það,  sem  gera 
þurfti  fyrir  hatiðirnar,  matseJd  og  annað,  sem  þar 
að  lytur,  og  vakti  hún  yfir  því  alia  jafua  langt  á 
nótt  fram,  svo  að  kirkiufólkið  var  oft  komið  aftur 
frá  tíðum,  háttað  og  sofuað,  áður  eu  hun  fór  í 
rúmið 

Þegar  svo  hafði  gengið  langa  hríð,  að  sauða- 
menn  bóuda  höfðu  aliir  orðið  bráðkvaddir  jóianótt- 
ina,  fór  þetta  að  verða  hjeraðsfleygt,  og  gekk  bónda 
af  því  alltreglega  að  láða  menn  til  starra  þessa,  og 
því  ver,  sem  fleiri  dóu.  Lá  þó  alls  enginn  grunur 
á  honum  nje  öðrum  heimamónnum  hans,  að  þeir 
væri  valdir  að  dauða  sauðamanna,  ssm  allir  höfðu 
dáið  averkaiaust.  Loksins  kvaðst  bóndi  ekki  geta 
lagt  það  lengur  á  samvisku  sína,  að  ráða  til  sín 
smala  út  í  opinn  dauðann,  og  hljóti  nú  auðna  að 
ráða,  hversu  fari  um  fjárhöld  sín  og  fjárhag. 


132 

Þegar  bóiadi  hafðl  staðráðið  þetta,  og  hann  var 
með  öliii  afhuga  að  vista  nokkurn  tii  sín  í  því  skyni, 
kemur  eitt  sinn  til  hans  maður,  vaskur  og  harð- 
legur,  og  bjður  honum  þjónustu  sína.  Bóndi  segir : 
5>Ekki  þarfnast  jeg  þjónustu  þinnar,  svo  að  jeg 
vijji  við  þjer  taka«.  Komumaður  mælti :  »Hefir 
þú  ráðið  sauðamann  til  bus  þíns  næsta  vetur?« 
Bóndi  kvað  uei  við;  og  kvaðst  ekki  hafa  ásett  sjer 
að  gera  það  oftar,  »og  muntu  heyrt  hafa,  fyrir 
hverjum  ósköpum  sauðam.enn  mínir  hafa  orðið  til 
þessa^.  Heyrt  hefi  jeg  það«,  segir  komumaður; 
»en  ekki  munu  forlög  þeirra  fæla  mig  frá  fjár- 
geyraslu  fyrir  þig,  ef  þú  vi^t  við  mjer  taka«.  Bóndi 
Ijet  það  þá  eftir  honum,  með  því  hinn  sótti  fast  á, 
að  hann  rjeð  hann  til  sín  fyrir  sauðamann.  Eftir 
þetta  liða  tímar  fram,  svo  að  hvorum  hugnar  vel 
við  annan,  bónda  og  sauðamanni,  og  eru  allir  vel 
til  hans;  því  að  hann  var  háttprýðismaður,  ódeigur 
og  ötull  til  hvers,  sem  reyna  skyldi. 

Nú  bfir  ekki  til  tiðinda  fram  að  jólum;  fer  þá 
sem  vant  er,  að  bóndi  fer  með  heimamönnum  sín- 
um  til  kirkju  á  aðfangadagskvóidið,  nema  bústjra 
hans  var  ein  eftir  heima  og  sauðamaður  yfir  fjenu; 
fer  svo  bóndi  og  skilur  þau  eftir  sitt  í  hvoru  lagi. 
Líður  nú  fram  á  kvöldið.  til  þess  að  sauðamaður 
kemur  heim  eftir  venju;  borðar  hann  þá  mat  sinn, 
og  gengur  að  því  búnu  tii  náða,  og  legst  út  af. 
Kemur  honum  nú  í  hug,  að  varlegra  mundi  sjer 
vera  að  vaka  en  sofna,  hvað  sem  í  kynni  að  sker- 
ast,  en  var  samt  alls  óhræddur,  og  liggur  hann  því 
vakandi.     Þegar    langt    er  liðið   á  nótt,  heyrir  hann 


133 

að  kirkjufólkið  kemur;  tekur  það  sjar  bita,  og  fer 
síðan  að  sofa,  Ekki  verður  iiano  enn  neias  vísari; 
en  það  linnur  hann,  þegar  hann  ætlar  alla  sofna, 
að  máttinn  fer  að  draga  úr  sjer,  sem  von  var,  dag- 
lúnum  manni.  Þykist  hann  nú  illa  beygður,  ef 
avefninn  skal  sigra  sig,  og  neytir  því  allrar  orku 
til  að  hressa  af  sjer.  Liður  nú  eftir  það  lítill  stund, 
áður  hann  heyrir,  að  komið  er  að  rúmi  sínu,  og 
þykist  hann  skynja,  að  þar  er  Hiidur  búatyra  á  ferð. 
Læst  haTin  þá  sofa  sem  fastast,  og  finnur,  að  hún 
er  að  hnoða  einhverju  upp  í  sig.  Skihir  hann  þá, 
að  þetta  muui  vera  gandreiðarbeisli,  og  lofar  henni 
að  koma  því  við  sig.  Þegar  hún  er  búin  að  beisla 
hann,  teyrair  hún  hann  út,  sera  henni  var  hægast, 
fer  á  bak  honum,  og  ríður  slíkt  sera  af  tekur,  þaag- 
að  til  hún  kemur  þar  að,  sem  honum  virtist  vera 
gryfja  nokkur  eða  jarðfall.  Þar  fer  hún  af  baki 
við  stein  einn,  og  tekur  ofan  taumana;  að  því  búnu 
hverfur  hún  honum  sjónum  ofan  í  jarðfallið.  Sauða- 
manni  þótti  ilt  og  ofróðlegt  að  njissa  svo  af  Hildi, 
að  hann  vissi  ekki,  hvað  af  henni  yrði.  En  það 
fann  hann,  að  ekki  mátti  hann  langt  komast  með 
beislinu;  svo  fylgdi  því  mikil  forneskja.  Hann  tek- 
ur  því  það  til  bragðs,  að  hann  nyr  höfuð  sitt  við 
Btein  þann,  er  fyr  er  getið,  þangað  ti)  hann  kemur 
fram  af  ajer  beislinu;  og  lætur  það  þar  eftir  verða. 
Síðau  eteypir  hann  sjer  ofan  í  jarðfallið,  þar  sem 
Hildur  hafði  undan  farið.  Finst  honura,  að  hann 
hafi  ekki  farið  lengi  eftir  jarðfallinu,  áður  hann  sjer, 
hvar  Hildur  fer;  er  hún  þá  komin  á  fagra  velli  og 
sljetta,  og  ber  hana  fljótt  yfir.     Af  þeasu  öllu  saman 


134 

þykist  hann  nú  skilja,  að  ekki  sje  einleikið  með 
Hildi,  og  að  hún  muni  hafa  fieiri  brögð  undir  ^takki 
en  á  var  að  sjá  í  mannheimum  eða  ofan  jarðar. 
Það  þykist  hann  og  vita,  að  hún  rauni  þegar  sjá 
8ig,  ef  hanu  gangi  niður  a  vellina  eftir  henni.  Tek- 
ur  hann  þá  hulinhjálmsstein,  er  hann  bar  á  sjer,  og 
heldur  honum  í  vinstri  lófa;  síðan  tekur  hann  á 
rás  eftir  henni,  og  fór  sem  hann  má  harðast.  Þeg- 
ar  hann  sækir  lengra  fram  á  völiuna,  6Jer  hann  höU 
mikla  og  skrautlega,  og  heldur  Hildur  þangað,  sem 
leið  liggur.  Þá  ajer  hann  og,  að  múgur  manns  kemur 
frá  höllinni  og  fer  út  í  móti  henni.  A  meðal 
þeirra  er  eini!  maður,  er  fremstur  fer;  hann  var 
langtigulegust  búinn,  og  þykir  sauðamanni,  sem 
hann  heilsi  konu  sinni,  er  Hildur  kemur,  og  bjóði 
hana  velkomna;  en  hinir,  sem  með  hinum  tigna 
manni  voru,  fögnuðu  henni  sem  drotningu  sinni. 
Með  tignarmannir.uni  voru  og  tvö  bÖrn  stálpuð,  er 
fóru  með  honum  í  móti  Hildi,  og  fögnuðii  þau  þar 
móður  sinni  feginshugar.  Þegar  Ijður  þessi  hafði 
heilsaö  drotningu,  fylgdu  allir  henni  og  konungi  tU 
hallarinnar,  og  eru  henni  þar  veittar  hinar  virðu- 
legustu  viðtökur,  þar  með  er  hún  færð  i  konung- 
legan  skrúða,  og  dregið  gull  á  höud  henni.  Sauða- 
maður  fylgdi  múganum  til  hallariunar,  en  var  þó 
æti'ð  þar,  er  hinn  var  miust  fyrir  umgangi,  en  gat 
þó  sjeð  alt,  fiem  gerðist  í  höJiinni.  I  höUinni  sá 
hann  svo  mikinn  og  dýrlegan  umbúnað,  að  aldrei 
hafði  hann  slíkan  fyr  augum  litið;  var  þar  sett  borð 
og  matur  á  bori nn,  og  undrar  hann  mjög  öll  sú 
viðhöfn.     Eftir    nokkra  stund  sjer  hann  Hildi  koma 


135 

í  hölliua,  og  var  hún  þá  skrýdd  skrúða  þeim,  sem 
fyr  er  nefndur.  Er  þá  ^kipið  raönnum  í  sæti,  og 
sest  Hiidur  drotning  í  hásæti  hjá  konungi  og  hirð- 
in  öll  til  beggja  hlið'»,  og  matíist  raenn  nú  um  hríð. 
Síðan  voru  burð  upp  tekin,  og  gengu  þá  hirömenn 
og  hirðmeyjar  til  dansleika,  þeir  sem  það  vildu;  en 
aðrir  völdu  sjer  aðra  skemtun,  er  það  hugna&i  bet- 
ur;  en  þau  konungur  og  drotning  tóku  tal  með  sjer, 
og  virtist  sauðamanni  namtai  þeirra  bæði  blítt  og 
angurblandið. 

Meðan  þau  ræddust  við,  konungur  og  drot'.iittg, 
komu  til  þeirra  3  börn  yngri  en  þau,  sem  áður  er 
getið,  og  fögnuðu  þau  einnig  móður  eiani.  Hildur 
drotnii^.g  tók  því  og  blíðlega;  tok  hún  yngsta 
barnið  og  setti  í  kuje  isjer,  og  Ijet  að  því  alúðlega; 
en  það  brekaði  og  var  óvært.  Setti  þá  drotníng 
af  sjer  barnið,  dró  hring  einn  af  hendi  BJer,  og  fekk 
því  að  leika  HJer  að.  Barnið  þagnaði  þá,  og  Ijek 
sjer  um  hríð  að  guilinu;  en  misti  það  loksins  á 
gólfið.  Var  sauðaraaður  þar  nærstaddur,  varð  hann 
fliótur  til,  náði  hrlngnura,  er  hhnn  fjell  á  gólfið, 
stakk  honum  á  sig,  og  geymdi  vandlega,  og 
varð  enginn  þessa  var;  en  öllum  þótti  kynlegt,  er 
hringurinn  fanfit  hvergi,  þegar  leltað  var.  Þegar 
langt  var  liðið  á  nótt  fram,  fór  Hildur  drotning  a5 
hreyfa  á  sjer  tll  ferðar;  en  allir  þeir,  sem  Innan 
hallar  voru,  beiddu  hana  að  dvelja  lengur,  og  voru  nijög 
hryggir,  er  þeir  sáu  ferðaanið  á  henni.  Sauðamaður 
hafði  veitt  því  eftirtekt,  að  a  eiuum  stað  í  höllinni 
sat  kona,  öldruð  mjög  og  heldur  illileg;  hún  ein  af 
öllum,    aem    þar    voru    inni,    gerði    hvorki  að  fagna 


136 


Hildi  drotningu,  þegar  hún  kom,  uje  letja  hana 
burtfarar,  Þegar  kooungur  sá  ferðatinið  á  Hildi,  og 
hún  vildi  ekki  kyr  vera  hvorki  fyrir  bænaatað  hans 
nje  annara,  gekk  haun  til  þessarar  konu  og  mælti : 
]&Tak  nú  aftur  ummæli  þín,  móðir  mín,  og  virð  til 
bænir  míuar,  að  drotning  mín  þurfi  ekki  lengur  að 
vera  fjarvistum,  og  mjer  verði  svo  lítil  og  skaram- 
vinn  uuHÖsbót  að  henni,  sem  verið  hefir  um  hríð^. 
Hin  aldraðK  kona  svaraði  houum  heldur  reiðulega: 
>011  mín  ummæli  skulu  standa,  og  enginn  er  þess 
kostur,  að  jeg  taki  þau  aftur«.  Konungur  hljóðnaði 
vitS  og  gekk  harmþrunginn  aftur  til  droLuingar,  lagði 
hendur  um  háls  henni  og  mintist  við  hana,  og  bað 
hana  enn  með  blíðum  orðum  að  fara  hvergi.  Drotn- 
ing  kvaðst  ekki  annað  mega  fyrir  ummælum  móður 
hans,  og  taidi  það  líkast,  að  þau  mundu  ekki  oftar 
BJást,  sökum  óskspa  þeirra,  er  á  sjer  lægju,  og  að 
maundráp  þau,  er  af  sjer  hefðu  staðið,  og  svo  mörg 
væru  orðin,  mundu  nú  ekki  geta  leynst,  og  mundi 
hún  því  hreppa  makleg  málagjöld  verka  sinna,  þótt 
hún  hefði  nauðug  orðiÖ  að  viura  þau.  Meðan  hún 
taldi  harmatölur  þessar,  fór  sauðamaður  að  hafa  sig 
til  vegar  út  úr  höUinni,  er  hann  sá,  hvernig  á  stóð, 
og  svo  beina  leiö  yfir  völluna  að  jarðfaUinu,  og  þar 
upp,  sem  ieið  lá.  Síðan  stakk  hann  á  sig  hulin- 
hjálmasteininum,  Ijet  á  sig  beislið,  02,  beið  svo  þess, 
að  Hildur  kæmi.  Að  lítilli  stundu  liðiuni  kemur 
Hildur  drotising  þar,  ein  og  döpur  í  bragði;  sest 
hún  þá  enn  á  bak  honum  og  ríður  heim.  Þegar 
hún  kemur  þar,  leggur  hún  sauðamann  í  rúm  hans 
kyrfilega.     og    tekur    þar    fram     af    honum    beislið; 


137 

gengur  síðan  til  rúms  síhh,  og  legst  að  sofa.  Þó 
eauð«maður  væri  allan  þenna  tíma  glaðvakandi, 
Ijet  hann,  i-em  hann  svæíi,  svo  ai^  Hildnr  yrði 
einkis  vór  annars.  En  er  hún  var  gengin  til  rekkju, 
hefir  hann  engan  andvara  a  sjer  framar;  sofnar 
hann   þá  fast,  og  sefur  fram  a  dag,  sem  von  var. 

Morguninn  eftir  fer  bóndi  fyrstur  á  fætur  af 
Öllum  á  bæiium;  því  að  honum  var  ant  að  vitja 
um  sauðamann  sinn;  en  bjóst  við  þeini  ófÖgnuði, 
í  staðinn  fyrir  jóiagleði,  að  finna  hann  dauðan  í 
rúrai  smu,  eius  og  orðið  hafði  að  undanförnu.  Um 
leið  og  bóndi  kiæðist,  vaknar  hitt  heimilisfólkið  og 
klæðist;  en  bóudi  gengur  að  rúrai  sauðamanns  og 
hefir  hendur  á  honuni.  Finnur  hann  þá,  að  smaia- 
maður  er  lífs;  verður  bóndi  af  því  aiis  hagnr  feginn 
og  lofaði  guð  bástöfum  fyrir  þessa  líkn.  Síðan 
vaknar  sauðiimaður  heill  oíí  hress,  og  klæðist.  Með- 
an  á  því  stendur,  spyr  bóndi  hann,  hvort  rokkur 
tíðindi  hafi  borið  fyrir  hann  um  nóttina.  Sauða- 
maður  kvað  nei  við;  »en  mikið  undarlegan  dr^um 
dreyradi  mis<i.  ^Hvernig  var  draumur  ml<i  segir 
bóndi.  Sauðamaður  hóf  þar  sögu  sína,  er  Hildur 
kom  að  rúmi  hans  og  leggur  við  hann  beislið,  og 
greinir  síðan  hvert  orð  og  atvik,  er  hann  man 
framast.  Þegar  hann  hefir  lokið  sögunni,  setur  alla 
hljóða,  nema  Hildi;  hún  segir :  »Þú  ert  ósanninda- 
maður  að  öllu  því,  sem  nú  hefir  þú  sagt,  nema  þú 
getir  sannað  með  skirum  jartegnum,  að  svo  hafi 
verið,  sem  þú  segir^.  Sauðamaður  varð  ekki  end- 
urrjóða  við  það,  og  þrífur  til  hringsins,  er  hann 
hafði    íiáð    um    nóttina  á  hallargólfinu  í  álfheimum, 


138 


og  se^ir:  »Þó  jeg  ætli  mjer  óskylt  að  sanna  draum- 
sögu  með  jartegnum,  þá  vill  samt  svo  vel  tii,  að 
jeg  hefi  hjer  eigi  óljósan  vott  þess,  að  jeg  hafi  með 
álfum  verið  í  nótt,  eða  er  þetta  ekki  finirurguU 
yðar,  Hildur  drotuin^'?^  Hildur  uiælti:  »Svo  er 
víst,  og  hafðu  allra  manna  hepnastur  og  Bælastur 
leyst  mig  úr  ánauð  þeirri,  er  tengdamóðir  mín  hefir 
á  mig  iagt,  og  hefi  jeg  orðið  nnuðug  að  vinna  öll 
þau  ódæmi,  er  tiúu  á  mig  lagði«.  Hefur  þa  Hildur 
drotning  sögu  sína,  sem  hjer  segir :  »Jeg  var  álfa- 
mey  af  ótignum  ættum;  en  sá,  sem  nú  er  kotiungur 
yfir  altheimum,  varð  astfanginn  í  mjer.  Og  þótt 
móður  hans  væri  það  all-nauðugt,  gekk  hann  að 
eigi  mig.  Varð  tengdamoðir  mín  þá  svo  æf,  að 
hún  hjebt  við  son  «inn,  að  hann  skyldi  skamma  un- 
aðsbót  af  mjer  hljóta;  en  þo  skyldum  við  sjást  mega 
endur  og  sinnum.  Eu  á  mig  lagði  hún  það,  að  jeg 
skyldi  verðn.  ambátt  í  mannheimum,  og  fylgdu  þar 
með  þau  óskop^  að  jeg  skyldi  verða  mannsbani 
hverja  jólanótt,  a  þann  hátt,  að  jeg  skyldi  leggja 
belsli  mitt  við  þá  sofandi  og  ríða  þeim  sömu  leið, 
er  J8g  reið  sauðamanni  þessum  í  nótt,  til  að  hitta 
konunginn;  og  skyldi  þessu  svo  fram  fara,  þangað 
til  óhæfa  þessi  sannaðist  á  mig,  og  jeg  yrði  drepin, 
nemnt  jeg  hitti  áður  svo  vaskan  mann  og  hugaðau, 
að  hann  bæri  traust  til  að  fylgja  mjer  í  álfheima, 
og  gætt  eftir  á  sannað,  að  haun  hefði  þangað  komið, 
og  sjeð  þar  athæfi  manna.  Nú  er  það  bert,  að  allir 
hinir  fyrri  sauðamenn  bónda,  síðan  jeg  kom  hjer, 
hafa  bana  beðið  fyrir  mínar  sakir,  og  vænti  jeg,  að 
mjer  verði    þó  ekki  gefin  sök  á  því,  sem  mjer  varð 


139 


ósjálfrátt;  því  enginti  hefir  fyr  til  þess  orðið  að 
kanna  hina  neðri  leið  og  forvitnast  um  híbjli  álfa 
en  þessi  fullhugi,  sem  nú  hefir  leyst  mig  úr  áuauð 
minni  og  álögum,  og  slcal  jeg  að  vísu  Jauna  honum 
það,  þó  síðar  verði.  Nú  skal  hjer  og  eigi  leugri 
viðdvöl  eiga,  og  hafið  þjer  góða  þökk,  er  mjer  hafið 
vel  reyust;  en  mig  fjsir  nú  til  heimkynna  minr.a^. 
Að  Bvo  mæltu  hvarf  Hiidur  drotning,  og  hefir  hún 
aldrei  síðau  sjeöt  i  mannheimum. 

En  það  er  frá  sauðaraanni  að  segja,  að  hann 
kvongaðist  og  reisti  bú  næsta  vor  eftir.  Var  það 
hvorttveggja,  að  bóndi  gerði  vel  við  hann,  er  hann 
fór,  enda  setti  hann  ekki  saman  af  engu.  Hanu 
varð  hinn  njtasti  bóndi  í  hjeraðinu,  og  sóttu  menn 
hann  jafnan  að  ráðum  og  liðöemd;  en  ástsæld  hans 
og  lán  var  svo  mikið,  að  mönnum  þótti  likindum 
meiri,  og  sem  tvö  höfuð  væri  á  hverri  skepnu,  og 
kvaðst  hann  allan  sinn  uppgang  eiga  að  þakka 
Hildi  álfadrotningu. 

42.    Snotra. 

Þeas  er  getið,  að  eitt  sinn  í  fyrndiuni  kom  að 
Neai  í  Borgarfirði  austur  kona  ein  tíguleg  mjög, 
sem  enginu  vissi  deili  á.  Hún  settist  þar  að,  og 
þótti  æ  meira  til  hennar  koma,  því  betur  sem  menn 
fengu  að  þekkja  hana.  Hún  náði  þar  fljótt  búráð- 
um,  og  varð  eigandi  Ness,  en  ekki  er  getið,  hvernig 
á  stóð  í  Nesi,  er  hún  kom  þar;  hún  fekk  sjer  ráðs- 
mann  með  sjer  yfir  búið,  og  setti  á  við  hann,  að 
hann  segði  sjer,  hvar  hún  yrði  næstu  jól,  því  húu 
kvaðst    fara    að    heiman    og    verða    burtu  um  jólin. 


140 

Maðurinn  kvað8t  ekki   mundu  geta  það.      Hún  sagði 
það  riði  á  lífi  hans,  gæti  hann  ekki  sagt  sjer  þetta; 
en  gæti  hann  það,  þá  mundi  húu  góðu  launa  honum. 
Leið  nú  fram  að  jólum;  eu  á  aðfa;  gadagskvöld  bjóst 
Snotra    að    heim-in,    en    enginn   vissi,  hvert  hún  fór. 
Að  liðuum  jóluin   kom  hún  aftur,  gekk  til  ráðsmanns 
eíns    og  spurði  hann,  hvort  hann  gæti  nú  sagt  sjer, 
hvar  hún   hefði  verið  um  jólin.      Hann  kvað  nei  við. 
Eftir    það  hvarf  hann,   og  vissi  enginn,   hvað  af  hon- 
um  varð.      Svona  gekk  fyrír  öðrum  og  hinum  þriðja, 
sem  til    henuar  fóru.     Hún  hafði  sömu  skilmála  við 
alla    raðsmenn    sína.     Það    var  vani  hennar,  að  húa 
hvarf  burtu    nm  hver  joi,  og  spurði  ails  hins  sama, 
en    enginn    gat    sagt    henni    þetta.      Hurfu   þeir  rvo 
allir.     Seinast    fór    enn    eiun    til    hennar;  hún  setti 
fcama    upp    við    baun.       Hann    sagðist    skyldi    segja 
henni    það,    ef    haun    gæti.     Nú    leið    að  jólum,  og 
aðfangadagskvöld  undir  dagsetur  fór  Suotra  að  búast 
að     heiraan     eftir    vana,    en    verkmenn    lögðust     til 
Bvefna    í   skála.     Ráðsmaðurinn  vakti  og  hafði  nærri 
njósniua,  er  Snotra  fór  út  úr  bænum,  dró  sig  á  eftir 
henui    til    að    sjá,  hverja    leið  hún  legði.     Hann  sá, 
að    hún    lagði    leið   ofan  tunið  til   sjávar,  og  hjelt  á 
einhverju    undir    hendi    sjer;    ha.nn    læddist    á   eftir 
henui.     En  er  húu  kom  ofan  á  sjávarklappirnar,  þá 
settist  hún  niður,  tók  böggulinn,  sern  hún  bar  undir 
hendinni,  og  rakti  hann  eundur.  Hann  sá,  að  þetta  var 
Ijósleit  blæja,  því  hann  var  innar  frá  henai  á  bakk- 
anum.     Þegar    hún    sá    hann,    fleygði    hún    til  hana 
annari    blæjunni,    en    steypti    yfir    höfuð  sjer   hinni, 
sem  hún  hjelt  á,  og  fleygði  sjer   svo  í  sjóinn.    Hann 


141 


gerði  hið  saraa  með  mesta  flyti,  fór  á  eftir  henni  og 
gat  náð  í  hornið  á  blæjunni  á  baki  hennar.  Liðu 
þau  8V0  hkt  og  í  reyk  eða  móðu  nokkurn  tíma,  uns 
þau  komu  að  landi  nijög  fögru.  Þar  gekk  Snotra 
á  land  og  lagði  af  sjer  blæjuna  í  afvikinn  stað,  og 
gekk  8V0  upp  á  landið.  Hann  gerði  hið  sama,  tók 
af  8Jer  blæju  sína,  batt  h^-ina  saraan  og  lagði  hana 
ofan  á  hennar  b!æju,  og  hjelt  svo  á  eftir  henni. 
Hann  aa,  að,  landið  var  óvenjulega  fagart;  vaxið 
ílmjurtum  og  aldintrjárn,  og  þegar  lengra  kom,  sá 
haiiu  aldingarða  víð-^  fra  sjer;  því  næst  sá  h.-inn 
borg  eina  mjög  skrautlegí,  og  voru  múrar  umhverfis 
hana;  en  er  tiú)\  iíora  undir  borgarhliðið,  gengu 
móti  henni  margir  menn  með  hijóðfæraslætti  og  tóku  í 
hönd  henni,  en  hún  lelt  við  honum,  og  benti  að 
hann  skyldi  Rtefny.  þangað,  sem  tvö  háreist  hús  stóðu 
nær  þvi  saman,  eu  þó  h'tið  bil  á  milli.  Þangað 
fór  hann  og  faun  þar  smáhús  eitt,  og  mátti  úr  því 
ná  upp  að  glugga,  sem  var  á  hinu  mikla  húsi  þar 
hjá.  Þar  hjelt  hann  kyrru  fyrir;  fyrsta  kveldið  fór 
hann  upp  að  glugganum,  og  sá  þar  inni  viðhöfn 
mikla,  alt  uppljomað  af  Ijósum,  og  mikinn  fjölda  af 
skrautbúnu  fólki,  er  Ijek  ymsa  dansleika,  með  hljóð 
færaslætti  og  allskonar  gieðilátum.  I  hásæti  sá 
hann  tígulegan  mann,  og  Snotru  þekti  haun  við 
hhð  hans  í  drotningarskrúða;  a  þeasu  furðaði  hann. 
Þarna  stóð  hann  við  gluggann,  til  þess  er  hætt  var 
dansleiknum,  tekið  af  borðum  og  gengið  burt  úr 
salnum.  Þegar  hann  hafði  tekið  á  sig  náðir,  kom 
ung  kona  til  hans  með  mat.  Hún  bar  honum  mat 
og  drykk,  meðan   hann  var  þar.    Upp  að  glugganum 


142 

fór  hann  á  hverju  kveldi  og  sá  ætíð  hin  sama, 
skraut  mikið  og  gleði  og  þau  í  hásæti.  En  HÍðasta 
kvöldið,  sem  hann  stóð  við  gluggann,  komu  menn 
inn  og  báru  þeim,  ^em  í  hásætinu  sat,  að  kyr 
ein  á  Btaðnum  hefði  borið  2  káifum,  og  hefði  annar 
kalfurinn  veriö  dauður,  er  að  var  komið.  Tvær 
konur  höfðu  átt  að  sjá  um  kúna  og  keodu  hvor 
annari  um  daiiða  kálfsinfl.  Út  úr  þessu  varð  deila  mikil 
milla  þeirra.  Við  þessa  fregn  varð  höfðinginu  reiður 
mjög.  Að  liðnum  jólum  varð  ráðamaður  Snotru  var 
við,  að  búist  var  við  brottför  hennar.  Fylgdi  henni 
úr  höllinni  múgur  og  margmenni  með  hljóöfæraslætti. 
Leiddi  höfðinginn  han^t  við  hönd  sjer  úr  salnum, 
og  skildi  þar  við  hana  með  trega  miklum; 
hjelt  hún  svo  sömu  leið  til  baka  að  móðunni  og 
ráðsmaður  liennar  á  eftir.  Liðu  þau  svo  eins  og  í 
þoku,  uns  þau  komu  að  landi  í  Riima  stað  sem  þau 
fóru  frá.  Tók  hún  þá  af  sjer  blæjuna  og  braut  sam- 
au.  Haun  gerði  slíkt  hið  sama  og  kastaði  til  henn- 
ar.  Hún  talaði  ekkert,  en  gekk  heim,  og  hann  á 
eftir  og  til  skála  og  svaf  af  til  morguns.  Verk- 
menn  fóru  á  fætur  eftir  vana  til  verka,  en  hann 
lá  einn  eftir.  Þá  kom  Snotra  til  hans  og  bauð 
honum  góðan  dag,  og  spurði,  hvort  hann  gæti  nú 
sagt  sjer,  hvar  hún  hefði  verið  um  jólin.  Haun 
kvaðst  ekki  vita  það,  ea  kvað: 

»Deildu  tvær  um  dauðan  kálf, 
drotning  mín,   það  veistu  sjálf; 
ógurlegt  var  það  orðagjálfur, 
yfrið  reiður  varð  kóngurinn  sjálfur^. 
»Hafðu    þökk    fyrir«.    mælti    Suotra,   »nú  hefir 


143 


þú  leyst  mig  úr  álögum;  jeg  var  hrakin  frá  manni 
mínum,  og  lagt  á  mig,  að  jeg  skyldi  aldrei  hjá  hon- 
um  geta  verið,  nema  ura  hver  jól,  nemí»  einhver 
fyndist  sá,  aem  gæti  3agt  mjer,  hvar  jeg  dveldi  á 
jóium.  Þú  einu  varðst  til  þeas;  fyrir  það  gef  jeg 
þjer  bú  mitt  ait  og  bújörð,  og  muntu  gæfumaður 
verði^;.  Eftir  þetta  hvarf  Snotra,  og  sast  ekki  siðan. 
Var  jorðin  kend  við  huna  slðan   og  kölluð  Snotrunea. 

43.    Vinnumaðurinn  og  sæfólkíð. 

Einu  BÍnui  var  auðugur  bóndi  á  bæ.  Voru  þar 
húsakynni  mikil  og  þrifleg,  og  baðstofan  öll  þiíjuð 
i  hólf  cg  gólf.  En  iiá  aimmarki  var  á  bæ  hans,  að 
hver,  sem  heima  var  jólanóttina,  fanat  dauður  dag- 
inn  eftir^  og  var  því  tremur  iit  fóikshald  á  bænum; 
því  engiun  vildi  vera  heima  þeasa  nott,  en  þó  hlaut 
einhver  jafnan  að  gera  þnð.  Einu  sinni  sem  oftar 
rjeð  bóndi  til  sín  nyjan  smaia;  hann  átti  fjölda  fjár 
og  þurfti  röakvan  mann  til  að  gegua  því.  Bóndi 
sagði  manninum  oins  og  var  frá  annmarka  þeim, 
sem  var  a  bæ  han?,  og  fyv  er  getið.  En  maðurian 
Ijest  ekki  hirða  um  slíkar  babiljur,  og  væri  hann 
aít  eina  fúa  a  að  fara  til  hans  fyrir  það.  Fer  nú 
maöurinn  tii  bóndanf,  og  likar  hvorum  þeirra  mjög 
vel  við  annan.  Líður  svo  fram  ti!  jóla  um  veturinn. 
Býst  þá  bóndi  og  nit  fólk  hans  til  aftansöngs  að- 
fangadaginn,  nema  smalinn;  hann  bjó  sig  ekki  tii 
kirkjuferðar.  Bóndi  spyr,  því  hann  fari  ekki  að 
búa  8Íg.  VinnumaÖur  seglst  ætla  að  vera  heima; 
því  að  ófært  sje  að  yfirgefa  bæinn  mannlausan,  og 
láta    skepnurnar    standa    svo  lengi   málþola.      Bóndi 


144 


bað  h^nii  að  skeytJi.  ekki  um  þnð,  segist  bafa  eagt  hon- 
um,  að  eugum  mauni  hlfddi  þir  heima  að  vera 
jólanóttina;  því  hvert  kvikindi,  sem  ])i  sje  inni  i  bæn- 
um,  sje  drepið,  og  vilji  hanu  fyrir  engan  mua  eiga 
það  á  hættu.  Sraalinn  Ijet  sem  þetta  mundi  vera 
hjegilja  ein,  og  fíagðist  viljy,  reynn.  Þegar  bóndi 
gat  engu  við  hann  ráðið  um  þetta,  fór  hann  burtu 
með  fólkinu,  en  vinnumaðurinn  varð  einn  eftir  heima. 
Þegar  smaiinn  var  nú  einn  orðinn  um  kvöidið,  fór 
hann  aö  hugsa  um  áforrr  sitt  með  sjáifum  sjer,  og  að 
ekki  mundi  hjer  alt  með  feldu,  8vo  að  víst  mundi 
8Jer  betra  að  vera  við  öllu  búinn.  Kveikir  hann  nú 
Ijós  í  bHðstofunni,  svo  þ^r  er  vel  bjart.  Að  því 
búnu  fer  hann  að  leita  ajer  að  stnð.  Losar  hann 
þá  þiljur  tvær  við  gHflhiað  baðstofunnar.  smygur 
þar  inn  fyrir,  og  lætur  svo  þi'jurnar  aftur  á  sinn 
ötað,  8V0  ekki  bar  á  nyvirkinu.  Stóð  hann  þarna 
á  milli  þils  og  veggjar,  en  um  rifu  á  þilinu  gat 
hann  sjeð  frani  um  alla  baðstofuna.  En  hundur 
hans  lá  undir  einu  rúmiriu  í  baðstofunni. 

Nokkru  eftir  ?ð  vinnumaðurinn  var  búinn  að 
koma  sjer  fyrir,  sjer  hann,  hvar  tveir  menn  ókunn- 
ugir,  og  heidr.r  ófrýnilegir,  komu  inn  í  baðstofuna. 
Skimuðu  þeir  um  alt.  Þá  segir  annar:  ^^Mannaþef- 
ur,  mannaþefur<?;.  Hinn  svarar:  »Xei,  hjer  er  eng 
inn  maður«.  Taka  þeir  þá  Ijós  og  lýsa  alstaðar 
hátt  og  lágt  um  baðstofuna,  og  finna  loksins  hund- 
inn  undir  rúminu.  Taka  þeir  hann,  snúa  hann  úr 
hálsliðnum,  og  snara  honum  svo  fram  úr  baðstof- 
unni.  Sjer  þá  vinnumaður,  að  ekki  mundi  sjer  hafa 
tjáð  að  vera  á  færi  þessara  kumpána,   og  hrósaði  nú 


145 

happi  með  sjálfum  sjer,  að  vera  þar  sem  hanrx  var. 
Eftir  þetta  fyltist  baðstofan  af  fóiki.  Setti  það  upp 
borð  og  breiddi  á  dúka.  Allan  borðbúnað  hafði  það 
úr  silfri,  diska.  spæni  og  hnífa.  Siðan  bar  það  mat 
á  borð,  og  settist  þar.  Hafði  fólk  þetta  glaum  mik- 
inn  og  gleði,  og  var  þarna  að  eta,  drekka  og  dansa 
alla  nóttina.  En  tve:r  voru  settir  til  þess  að  vera 
á  verði,  og  áttu  þeir  að  hafa  gát  á  og  segja  til,  ef 
nokkur  maður  væri  á  ferð  úti,  og  hve  nær  dagur 
rynni  upp.  Fóru  þeir  út  þrisvar  ura  nóttina,  og 
sögðust  aldrei  sjá  neinn  á  ferð,  og  ekki  væri  enn 
kominn  dagur,  En  er  vinnumaðurinn  hjelt,  að 
komið  væri  í  dögun  eftir  tímalengdinni,  greip  hann 
báðar  lausu  þiljurnar,  stökk  fram  á  gólfið  með  allra- 
mesta  æði,  skelti  saman  þiljuuum,  og  öskraði  upp 
af  öllum  raætti :  »Dagur,  dagur<í(.  Varð  þá  ókunn- 
uga  fólkinu  svo  bilt  við,  að  það  ruddist  út  hvað  um 
annað  þvert,  og  skildi  alt  sitt  dót  eftir,  borðin, 
borðbúnaðinn,  og  fötin,  sera  það  hafði  farið  úr  um 
nóttina  til  að  vera  Ijettara  á  sjer  við  dansinn. 
Meiddist  sumt  fólkið,  en  sumt  tróðst  undir;  en 
vinnumaður  elti  það,  og  var  alt  af  að  skella  sam- 
an  þiljunum  og  orga :  ^Dagur,  dagur«,  þangað  til 
það  kom  að  vatni  einu  skamt  frá  bænum ;  þar  steypti 
það  sjer  alt  saraan  í,  og  sá  hann  þá,  að  þetta  var 
sæfólk,  eða  vatnabúar.  Eftir  það  sneri  vinnuraaður- 
inn  heim,  dró  út  þá  sem  dauðir  voru,  og  drap  alla 
hálfdauða,  og  brcndi  síðan  líkin.  Ræsti  hann  síðan 
til  í  bænum,  tók  allan  borðbúnaðinn,  fötin  og  grip- 
ina,  og  geymdi.  Syndi  hann  bónda  alt  þetta,  þegar 
hann  kom  heim,  og  sagði  honum  upp  alla  sögu, 
Huldufólkssögar  10 


Í46 

hvernlg  farið  hefði.  Þótti  bónda  hann  milíill  láns- 
maður  verið  hafa,  að  svo  fór,  sem  fór.  Tók  vinnu* 
maður  helming  af  öllu,  sem  sæfólkið  hafði  skilið  eft- 
ir,  en  fekk  bónda  hinn  helminginn,  og  var  það  mik- 
ið  fje.  Dvaldi  vinnumaðurinn  enn  nokkur  ár  hjá 
bónda  og  græddi  á  tá  og  fingri,  og  varð  mesti  mað- 
ur,  en  aldrei  bar  á  neinum  kynjum  framar  á  jóla- 
nóttina  á  bæ  þessum. 

44.  Álfarnir  og  Heiga  bóndadóttir. 
Einu  sinni  voru  efnahjón  á  bæ  einum  í  Gnúp- 
verjahreppi  austur.  Þau  áttu  tvær  dætur,  sem  nefnd- 
ar  eru,  og  var  eldri  dóttirin  í  ailramesta  dálæti  hjá 
foreldrum  sínum,  en  hin  var  höfð  út  undan;  hún 
hjet  Helga.  Sá  var  annmarki  á  bænum,  að  jafnan 
fanst  sá  dauður  jóladaginn,  sem  bæjarins  átti  að 
gæta  jólanóttina,  svo  enginn  vildi  þá  vera  heima. 
Einu  sinni  sem  oftar  fór  fólkið  alt  til  tíða  af  bæn- 
um.  Fór  það  í  bjti  aðfangadaginn  til  þess  að  ná  í 
aftansönginn,  eins  og  þá  var  siður  til,  og  ætlaði  að 
koma  heim  aftur  jóladaginn  eftir  messu.  Skipuðu 
nú  hjónin  Helgu  að  vera  heima  til  þess  að  mjalta 
kjrnar  og  gæta  peningsins  og  sjóða  hangikjötið  til 
jólanna.  Sögðu  þau^  að  það  væri  þá  enginn  skaði, 
þó  hún  hrykki  upp  af,  ef  svo  vildi  að  bera.  Að 
því  búnu  fór  kirkjufólkið,  og  var  Helga  alein  heima. 
Gegndi  hún  þá  fyrst  peningnum  og  mjólkaði  kjrn- 
ar  aðfangadagsmorguninn.  Því  næst  sópaði  hún 
allan  bæinn  rækilega,  og  fór  að  því  búnu  að  sjóða 
jólakjötið.  Þegar  hún  var  langt  komin  að  sjóða, 
sjer  hún  hvar  hálfstálpað  barn  kemur  inn  í  eldhúa- 


147 


ið  með  nóann  sinn  í  liendinni.  Barnið  heilsar  henni, 
og  því  tekur  hún  vel.  Síðan  biður  barnið  Helgu 
að  gefa  sjer  ögn  af  kjöti  og  dáh'tið  af  floti  í  nóann 
sinn,  og  rjettir  henni  hann  um  leið.  Helga  gerir 
það,  og  hafði  þó  móðir  hennar  bannað  henni  harð- 
lega  að  eta  eða  gefa  nokkra  ögn  af  kjötinu  eða 
flotinu,  áður  en  hún  fór  burtu  um  daginn.  Þegar 
Helga  var  búin  að  gefa  barninu,  Kvaddi  það  h?na 
og  vappaði  út  aftur  með  nóann.  Leið  nú  svo  dag- 
urinn,  og  lauk  Helga  af  öllum  útiverkum  um  kvöld- 
ið.  Að  því  búnu  kveikti  hún  sjer  Ijós  í  baðstof- 
unni,  tók  af  sjer  skóna  og  settist  upp  í  rúmið  for- 
eldranna  siuna  og  fór  að  lesa  í  bók. 

Þegar  lítil  stund  var  liðin,  heyrir  hún  hávaða 
mikinn  úti  fyrir  og  mannamál,  og  verður  þess  brátt 
vör,  að  fjölgar  í  bænum.  Kemur  nú  inn  allramesti 
sægur  af  ókunnugu  fólki;  fylliht  baðstofan  af  gest- 
um  þessum  og  rúmin  öll,  svo  að  Helga  komst 
varla  fyrir,  fyrir  þrengslum;  og  þess  varð  hún 
áskynja,  að  eins  var  fult  fram  í  bænum,  og  í  öllum 
bæjarhúöunum.  Þegar  fólk  þetta  var  búið  að  koma 
sjer  fyrir,  fór  það  alt  að  skemta  sjer  með  allskon- 
ar  leikaraskap  og  gleði.  Ekki  lagði  það  neilt  til 
Helgu,  heldur  en  það  sæi  hana  ekki,  eða  hún  væri,; 
engin  til.  Ekki  skifti  hún  sjer  heldur  neitt  af  gest- 
unum,  og  var  alt  af  að  lesa  í  bókinni  sinni.  Þegar 
Helga  hjelt,  að  viðlíka  vaka  væri  komin  og  vant 
var,  vildi  hún  fara  út  að  mjólka  kyrnar;  því  þar 
var  siður  að  mjólka  eftir  vöku,  eins  og  víða  er  gert. 
En  hún  gat  ekki  snúið  sjer  við  fyrir  þrengslum. 
Einn    raaður  var  í  baðstofunni  raiklu  stærri  en  allir 


148 


aðrir;  hann  var  roskinlegur  og  hafði  mikið  skegg. 
Þessi  maður  kallar  nú  upp,  og  biður  ókunnuga  fólk- 
ið  að  hliðra  til,  lofa  Helgu  að  ná  skónum  sínum,  og 
gefa  henni  rúm  til  að  ganga  um  baðstofnna  og  bæ- 
inn.  Fólkið  gerir  það.  Fer  þá  Helga  út  í  myrkr- 
inu;  því  hún  akildi  Ijósið  eftir  hjá  fólkinu.  Þegar 
hún  er  komin  út  í  fjósið  og  farin  að  mjólka  kjrn- 
ar.  heyrir  hún,  að  þar  kemur  einhver,  Sá  heilsar 
henni,  hún  tekur  því  vel.  Sá  sem  inn  kom  biður 
hana  þá  að  lofa  sjer  að  hvíla  hjá  henni  uppi  í  moð- 
báanum.  En  Helga  þverneitar  því.  ítrekaði  hann 
bæn  sína  nokkrum  sinnum,  en  hún  neitar  því  alt 
af.  Fer  hann  burtu  við  svo  búið,  en  Helga  heldur 
áfram  að  mjólka.  Skömmu  eftir  heyrir  hún,  að  geng- 
ið  er  inn  í  fjósið  að  nýju.  Er  henni  enn  heilsað, 
og  heyrir  hún,  að  þdð  er  kvenmaður.  fíún  tekur 
kveðjunni  vel.  Aðkomukonan  þakkar  þá  Helgu  al- 
úðlega  fyrir  barnið  sitt,  og  fyrir  það,  að  hún  hafi 
ekki  orðið  við  bón  mannsins  síns  í  fjósinr.  Og  ura 
leið  rjettir  hún  að  henni  fataböggul,  sem  hún  biður 
hana  eiga  fyrir  hvorutveggja  þenna  greiða,  sem  hún 
hafi  sýnt  sjer.  »Ætla  jeg  avo  tiU,  segir  aðkomna 
konan,  »að  í  bógli  þeasum  sjeu  fót  handa  þjer, 
sem  þú  verðir  sæmd  af  að  bera  á  þínum  heiðurs- 
degi,  og  er  þar  í  belti,  aem  ekki  mun  verða  þjer 
þá  til  minkunar.  En  þú  munt  verða  gæfukona«, 
segir  hún,  »og  eignast  biskup  að  eiginmanni.  Skaltu 
aldrei  farga  fötum  þessum,  og  ekki  bera  þau  fyr 
en  þú  giftÍ8t«.  Helga  tekur  við  bóglinum,  og  þakk- 
ar  fyrir  gjöfina.  Gengur  nú  konan  út,  og  Helga 
fer   inn,  þegar  hún  er  búin  í  fjóeinu.    Araaðist  eng- 


149 

inn  við  henni,  heldur  gaf  fólkið  henni  gaugrúm  í 
bænum.  Settist  hún  upp  í  rúmið  aftur,  og  fór  að 
lesa  í  bókinni  sinni.  Undir  dag  fór  fólkið  að  smá- 
tínast  burtu,  og  með  degi  var  það  alt  farið,  og  Ijet 
eins  og  það  hvorki  sæi  Helgu  nje  heyrði,  og  eins 
gerði  hún  við  það.  Þegar  hún  var  ein  orðin,  fór 
hún  að  skoða  í  böggulinn;  og  sá  hún,  að  álfkonan 
hafði  gefið  sjer  allramestu  djrindisföt,  en  þó  bar 
beltið  langt  af  öllu  öðru.  Geymdi  hún  nú  böggul- 
inn  vandlega. 

Helga  lauk  því  næst  af  öUum  morgungegning- 
um  jóladaginn,  og  var  búin  að  öllu,  þegar  fólkið 
kom  frá  kirkjunni.  »Það  lá  altjeud  að,  að  hún 
muudi  lifa,  af  því  enginn  söknuður  var  að  henni, 
þó  hún  hefði  farið«,  sögðu  foreldrarnir,  þegar  þau 
komu  heim  og  sáu,  að  Helga  var  heil  á  hófi.  Var 
nú  Helga  spurð  spjörunum  úr,  hvað  fyrir  hana  hefði 
borið  um  nóttina.  En  hún  sagði  undan  og  ofan  af 
því.  Þó  sýndi  hún  foreldrum  sínum  og  fólklnu  öllu 
fötin,  sem  álfkonan  hafði  gefið  henni.  Dáðust  allir 
að  fötunum,  en  einkum  þó  beltinu,  og  vildi  nú  bæði 
móðir  hennar  og  systir  taka  þetta  af  henni;  því 
þeim  þótti  heuni  ekki  hæfa  slíkt  skraut.  En  Helga 
Ijet  ekki  klæðin,  heldur  geymdi  þau  vandlega  niðri 
kistu,  sem  hún  átti. 

Nú  leið  og  beið,  og  bar  ekkert  til  tíðinda, 
þangað  til  næstu  jól  komu.  Þá  vildu  þær  vera 
heima,  móðir  Helgu  og  systir,  til  þess  að  verða  fyr- 
ir  gjöfum  álfafólksius,  ef  það  kynui  að  koma.  Og 
það  varð  út  úr  á  endauum,  að  húsmóðirinn  sjálf 
varð  heima,  en  hitt  fólkið  fór  alt  til  kirkjunnar.  Er 

10* 


150 

ekki  sagt  frá  aðgerðum  húsfreyju,  annað  en  það, 
að  á  meðan  húa  var  að  sjóða  jólakjötið,  kom  dáh'tið 
stálpað  baru  til  hennar  inn  í  eldhúsið,  og  hjelt  á 
nóanum  sínum  í  hendinni.  Barnið  heilsaði  konunni, 
og  bað  hana  að  gefa  sjer  dálítinn  kjötbita  og  ögn 
af  floti  í  nóann  sinu.  Konan  brást  illa  við,  og  af- 
tók  með  öllu  að  gefa  því  neitt;  »því  jeg  veit  ekki, 
hvað  miklu  auðugri  þeir  kunna  að  vera  en  jeg,  sem 
að  þjer  standa^,  segir  hún.  Barnið  ítrekaði  bænina, 
en  konan  varð  þá  svo  æf,  að  hún  barði  það  frá  sjer, 
og  sló  á  handlegg  barnsins,  sem  það  rjetti  nóann 
fram  með,  svo  handleggurinn  brotnaði,  en  nóinn 
hraut  ofan.  á  gólfið.  Barnið  fór  þá  að  gráta,  tók 
nóann  sinn  með  hinni  hendinni,  og  gekk  burtu 
skœlandi.  Segir  ekki  meira  af  konukindinni,  eða 
aðförum  hennar.  En  þegar  fólkið  kom  heim  jóla* 
daginn,  lá  konan  á  gólfinu,  beinbrotin,  barin  og  blóð- 
ugi  og  ^ð  ^^^^  ^^^  svo  miklu  lífi,  að  hún  gat  sagt 
frá  komu  barnsins  og  viðtökum  sínum  við  þv/,  og 
dó  síðan.  En  alt  var  úr  lagi  gengið  inuanbæjar, 
brotið  alt  og  bramlað;  maturinn  lá  til  og  frá,  og 
allur  ónjtur.  En  svo  brá  þó  við,  að  aldrei  varð 
neinn  neins  var  á  bænum  um  nokkur  jól  eftir  þetta. 
En  það  er  frá  Helgu  að  segja,  að  hún  var  enn 
nokkur  ár  hjá  föður  sínum,  og  fór  síðan  frá  honum 
í  Skálholt.  Þar  giftist  hún  síðan  biskupinum,  þó 
hjer  sje  ekki  sagt  frá,  hver  þá  var  biskup  í  Skál- 
holti.  Á  sínum  heiðursdegi  var  hún  í  klæðunum, 
sem  álfkonan  gaf  henni  forðum,  og  dáðust  allir  að 
þeim,  en  þó  um  fram  alt  beltinu;  því  slíka  gersemi 
þóttlst    enginn    fyrri    sjeð    hafa.      Varð    Helga    hin 


151 

mesta  lánakona,  og  lifði  bæði  lengi  og  vel.   Og  kann 
jeg  ekki  þessa  sögu  lengri. 

45.     Álfadans  á  nýársnótt. 

Tvo  bræður  greindi  á  uni  það,  hvort  huldufólk 
væri  til.  Annar  hjeit  því  fram,  að  það  væri;  en 
hini)  neitaði  því  þverlega.  Fór  þessu  svo  fram  um 
hríð,  þangað  til  sá,  er  neitaÖi  tilveru  huldufólks, 
reiddist,  og  kvaðát  skyldi  burt  fara  og  ekki  aftur 
koma  fyr  en  híinn  væri  orðinn  þess  vísari.  hvort 
huldumenn  væri  til,  eða  ekki.  Siðan  fór  hann  leið- 
ar  sinnar  uni  fjöil  og  firnindi,  hóla  og  dali,  og  varð 
einkis  vísari.  Ekki  er  sagt  af  ferðum  hana,  fyr  en 
hann  kom  á  gamlárskvöld  á  bæ  einn,  og  var  þar 
fólk  alt  dapurt  mjög.  Ferðamaður  var  málhreifar 
og  spurði,  hvað  mönnum  stæði  þar  svo  mjög  fyrir 
gleði.  Var  honum  þá  sögð  orsökin,  að  enginn  vildi 
verða  eftir  og  gæta  bæjarins,  meðan  heimamenn  færu 
til  tíða;  því  þar  hefði  nú  í  langan  tíma  horfið 
gæslumaður  hverja  njarsnótt,  og  vildi  því  enginn 
eftir  verða  til  bæjargeymslu;  því  öllum  þætti  sjer 
bani  búinn,  sem  til  þess  yrðu.  Komumaður  bað 
heimamenn  vera  ókvíðna  um  slíka  hjegilju,  og  bauðst 
að  gæta  bæjarins.  Við  það  Ijetti  öUum  ura  hjarta^ 
en  óttuðust  þó,  hversu  honum  mundi  reiða  af.  Þeg- 
ar  heimaraenn  voru  farnar  til  tíða,  tók  hann  sig  til 
og  nær  fjöl  úr  þilinj  fyrir  ofau  fremsíta  rúmið  í 
baðstofunni,  og  fer  þar  inn  milli  þils  og  veggjar, 
hleypti  síðan  þiljunni  að  mestu  leyti  fyrir  aftur,  en 
Ijet  vera  litla  rifu  á  fellingunni,  svo  að  hann  gat 
sjeð    um    alla  baðstofuna.     En  hundurinn,  sem  með 


152 

honum    var,    lá  á  paílinum.     Þegar  hann  var  búinn 
að  koma  sjer  þannig  fyrir  fyrir  lítilli  stundu,  heyrði 
hann   mannamál  og  traðk  úti,  og  skömmu  siðar  heyr 
ir    hann,    að   gengið   er   inn  í  baðstofuna,  og  er  þar 
komið    margt    manaa.     Hann   sjer,  að  hundurinn  er 
tekinn,  og  slengt  niður  við,  svo  að  hvert  bein  brotnaði 
í  hoiium;  því  næst  heyrir  hann,  að  komumenn  töluðu 
sín    á    milli,    að    mannaþefur  væri  í  bænum;  en  þó 
sögðu   aðrir,  að  það  væri  ekki  kyn,  þar  aem  heima- 
menn    væru    nýfarnir    til    tíða.     Þegar    gestir  þessir 
höfðu    umþóttað    sig,    sá   gæslumaður,  að  þeir  settu 
borð   í  baðstofunni  og  breiddu  þar  á  gullofinn  dúk, 
mestu    gersemi,    og  var  allur  borðbúnaður  þeirra  að 
því   skapi,    skálar    og  diskar,  ker  og  knífar,  alt  var 
af  silfri.      Síðan  settust  þeir  að  snæðingi,  og  fór  þar 
alt    siðlátlega    fram.     Gestir  þessir  Ijetu  dreng  einn 
gæta  dyra,  og  hve  nær  dagur  Ijómaði,  og  var  hann 
yraist    úti    eða    inni.      Hinn  menski  maður  tók  eftir 
þvi',    að   í   hvert  sinn,   sem   hann   kom  inn,   var  hann 
spurður,  hvað  tímanum   liði;   en   hann  svaraði  jafnan, 
að  langt  væri  til  daga.     Eftir  þetta  fór  gæslumaður 
smatt    og    smátt    að  rífa  úr  gættinni  á  baðstofunni, 
svo  að    hann  kæmist  fljótt  út  milli  þils  og  veggjar, 
ef  á  lægi.      En  er  menn   þessir  voru  mettir,  sá  hann, 
að    maður    og    kona  voru  leidd  fram,   síðan  sá  hann 
hinn    þriðja  manu  ganga  að  þeim,   og  virtist  honum 
það    mundi    prestur   vera.     Síðan   var  hafinn  söngur 
og    suugnir    hinir    sömu    sálmar,    sem    vant    var    að 
wyngja    við    hjónavígslur,    og    að    öllu    eins  farið  og 
vandi     var     hjá     velkristnum     mönnum.       En    þegar 
hjónavígslunni    var  lokið,  var  tekið  til  að  dansa,  og 


153 


hjelst  sú  gleðJ  um  stund.  Þegar  dansað  hafði  verið 
um  hríð,  kom  dyravörður  huldumanna  inn,  og  var 
sem  fyrri  spurður,  hversu  langt  væri  eftir  nætur,  og 
kvað  hann  enn  lifa  sjöttung.  I  því  gall  gæslumað- 
ur  við,  sem  hafði  laumast  úr  gættinni  og  stóð  að 
baki  dyravarðar,  og  mælti;  j>L/gur  þú  það;  því  nú 
er  þegar  dagur  á  miðju  lofti^í.  Við  þetta  brá  huldu- 
mönnum  svo,  er  að  dansinum  voru,  að  þeir  drápu 
þegar  dyravörð  sinn;  en  á  meðan  hljóp  gæslumaður 
aftur  milli  þils  og  veggjar.  Þegar  huldumenn  höfðu 
drepið  dyravörðinn,  hlupu  þeir  út,  hver  sem  fyrst- 
ur  gat,  eins  og  lömb  iir  stíu,  og  ski'du  alt  sitt  eft- 
ir.  Þegar  gæslumaður  sá  það,  veitti  hann  þeim  eftir- 
för  álengdar,  og  sá  það  síðast  til  þeirra,  að  þeir  steyptu 
sjer  í  vatn  eitt,  er  var  kippkorn  frá  bænum.  Sneri 
hann  við  það  heimleiðis  og  tók  saman  alt  það,  er 
huldufólkið  hafði  eftir  skilið,  vistaleifar  og  borðbúnað 
hinn  dyra.  Skömmu  síðar  komu  heimamenn  frá 
tíðum,  fögnuðu  þeir  gæslumanni  vel  og  spurðu  hann, 
hvort  haun  hefði  einkis  vísari  orðið.  Hann  kvað 
lítið  mark  hafa  verið  að  því  og  sagði  þeim  upp  alla 
sögu  Þóttust  heimamenn  þá  sjá  í  hendi,  að  hinir 
fyrri  gæslumenn  hefðu  látið  sjá  sig,  og  það  mundi 
hafa  orðið  þeim  að  fjörlesti,  viðh'ka  og  hundinum  í 
þetta  sinn.  Heimamenn  þökkuðu  gæslum'^nni  fram- 
gönsru  HÍna  með  mörgum  fögrum  orðum,  og  gáfu 
honum  alt  það,  er  huldumennirnir  höfðu  eftir  skilið, 
og  hann  mátti  með  kcmast.  Að  því  búnu  hjelt 
hann  heimleiðis,  og  hitti  bróður  sinn.  Sagði  hann 
honum  upp  alla  þessa  sögu  og  það  með,  að  hjeðan 
af    skyldi  hann  aldrei  synja  fyrir  það^  að  huldufóls 


154 

væri  til.  Seinna  tók  hann  við  búi  eftir  foreldra 
sína,  kvæntist  og  varð  hinn  mesti  auðnumaður  alla 
æfi.  Þótti  hann  nefndarmaður  í  þeirri  sveit,  Ötull 
og  úrræðagóður  í  öllum  vandræðum.  En  pað  er  af 
bœ  þeim  að  segja,  er  hann  gætti  forðum,  að  þar 
hvarf  aldrei  maður  síðan  nokkra  njársnótt. 

46.     Systurnar  og  álfafólkið. 

Einu  sinni  voru  tvær  systur  frumvaxta  hjá 
foreldrum  sínum,  er  höfðu  aðra  þeirra  að  olnboga- 
barni.  Einu  sinni  um  veturinn  bar  svo  við,  að  alt 
fólkið  af  bænum  ætlaði  til  aftansöngs,  og  þar  á 
meðal  langaði  bóndadótturina,  sem  út  undan  var 
höfð,  rajög  til  að  fara.  En  sökum  þess,  að  einhver 
varð  að  vera  eftir  heima,  þá  var  hún  látin  sitja 
kyr,  þótt  henni  væri  það  nauðugt  Og  er  alt  fólkið 
var  farið  að  heiman,  tók  hún  til  að  hreinsa  bæiun 
bæði  uppi  og  niðri,  og  setti  Ijós  hvarvetna.  En  er 
hún  hafði  lokið  þeim  starfa,  bauð  hún  heim  huldu- 
fólki  með  þeim  hætti,  sem  tíðkaðist,  og  gekk  í  krlng 
ura  allan  bæinn  með  hinum  tíðkanlega  formála 
(»Korai  þeir,  sem  koma  vilja«,  o.  s.  frv.).  Síðan 
gekk  hún  inn  á  loft  og  fór  að  lesa  í  guðsorðabók, 
og  leit  aldrei  upp  nr  henni,  íyv  en  dagur  rann.  En 
jafnskjótt  og  hún  var  sest,  kom  inn  í  húsið  fjöldi 
álfafólks,  og  var  það  alt  búið  gulli  og  skrautklæðum. 
Raðaði  það  um  gólfið  allskonar  gersemum  og  bauð 
bóndadóttur;  fór  það  og  að  stíga  dans,  og  bauð 
henni  að  koma  í  dansinn,  en  hún  sinti  því  eigi,  og 
þessu  atferli  hjelt  huldufólkið  alt  til  dags.  En  er 
dagur  rann,  leit  bóndadóttir  út  í  glugganu  og  mælti : 


155 

»Guði  8Je  lof,  nú  er  kominn  dagur^í.  Og  er  huldu- 
fólkið  heyrði  guð  nefndan,  þaut  það  burt  og  skildi 
eftir  allar  gersemarnar. 

Þegar  fólkið  kom  heim  og  systir  bóndadóttur 
sá  gersemar  þær,  er  hún  hafði  eignast,  öfundaði 
hún  hana  og  sagði;  að  systir  sín  skyldi  ekki  vera 
heima  næsta  ár,  heldur  hún  sjálf.  Nú  kemur  ann- 
að  gamlárskveld,  og  situr  eftirlætisdóttirin  heiraa; 
hlakkar  hún  rajög  til  korau  álfafólksins,  bjður  því 
heira  og  Ivsti  bæinn.  Síðan  kora  huldufólkið,  eins 
vel  búið  og  fyrri,  raðaði  meiðraura  á  gólfið,  fór  að 
dansa  og  bauð  henni  í  dansinn,  og  það  þá  hún.  En 
svo  fór,  að  hún  lærbrotnaði  í  dansinum  og  varð  vit- 
stola.     En  huldufólkið  fór  burt  raeð  alla  gripina. 

47.     Krossgötur. 

Surair  segja,  að  krossgötur  sje  þar  t.  d.  á  fjöU- 
um  eða  hæðum,  sem  sjer  til  fjögurra  kirkna.  Elsta 
trúin  er  sú,  að  menn  skuli  liggja  úti  jólanótt,  því 
þá  eru  áraskifti,  og  enn  í  dag  telja  menn  aldur  sinn 
eftir  jólanóttum,  og  sá  er  t.  d.  kallaður  15  vetra,  sem 
hefir  lifað  15  jólanætur.  Síðar  færðu  menn  ársbyrj- 
unina  á  njársnótt.  Þegar  menn  sitja  á  krossgötum, 
þá'  koma  álfar  úr  öllum  áttum  og  þyrpast  að  raanni 
og  biðja  hann  að  koma  með  sjer;  en  maður  má 
engu  gegna;  þá  bera  þeir  að  manni  allskonar  ger- 
semar,  gull  og  silfur,  klæði,  raat  og  drykk,  en  mað- 
ur  raá  ekkert  þiggja.  Þar  koma  álfakonur  í  líki 
móður  og  systur  manns  og  biðja  hann  að  koma,  og 
allra  bragða  er  leitað.  En  þegar  dagur  rennur,  þá 
á  hann   að  standa  upp  og  segja:     »Guði  sje  lof,  nú 


156 


er  dagur  um  alt  loft«.  Þá  hverfa  allir  álfar,  ea 
allur  þessi  álfa-auður  verðar  eftir,  og  hann  á  þá 
maðuriun.  —  En  svari  hann  eða  þiggi  boð  álfa, 
þá  er  hann  heillaður  og  verður  vitstola  og  aldrei 
síðan  mönnum  sinnandi.  Því  varð  manni,  sem  Fúsi 
hjet  og  sat  úti  jólanótt,  og  stóðst  lengi,  þangað  til 
ein  álflíona  Í£om  með  stóra  flotskildi  og  bauð  hon- 
um  að  bíta  í.  Þá  leit  Fúsi  við  og  sagði  það,  sem 
síðan  er  að  orðtaki  haft:  »3Jaldan  hefi  jeg  flotinu 
neitað« ;  beit  hann  þá  bita  einn  úr  flotskildinum,  og 
tryldist  og  varð  vitlaus. 

48.     Flutningur  álfa  og  helgihald. 

1819  var  unglings-piltur  á  Stóru-Ökrum  í 
Skagafirði,  er  Guðmundur  hjet,  og  var  kominn  und- 
ir  tvítugt;  hann  var  smali;  hann  Ijet  út  kindur 
fyrir  dag  morguninn  eftir  þrettánda;  var  þá  gott 
veður.  Rak  hann  kindurnar  fram  á  dal,  er  á  var 
beitt,  þegar  veður  var  bærilegt.  Þegar  hann  kom  með 
kindurnar  á  dalinn,  sá  hann,  hvar  lest  fór;  í  lest- 
inni  voru  bæði  karlmenn  og  kvenmenn;  einnig  voru 
þar  börn,  og  sat  kvenfólkið  og  börnin  í  kerrum,  en 
mikið  farteski  var  á  hestunum.  Guðmundi  kom 
ekki  til  hugar  annað  en  að  það  væri  hans  kyns 
menn,  þó  honum  þætti  það  ólíklegt,  að  menn  um 
þann  tíma  væru  þar  með  flutning  á  ferð,  og  svo 
það,  að  það  sat  á  kerrum.  Hann  vildi  finna  fólkið, 
og  hljóp  frá  kindunum  ;  en  það  herti  sig  að  komast 
undan  út  með  klettum  nokkrum.  Komst  haim  þá 
á  hlið  við  það;  en  ekki  gat  hann  við  það  talað;  því 
svo  var    langt  á  milli ;  líka  fór  að  koma  í  hann  efi, 


157 


hvað  þetta  væri.  Xú  kemur  það  að  hömruni 
nokkrum;  þar  tekur  það  ofan.  Sjnast  honum 
þar  opnar  húsdyr  og  Ijós  inni  brenna,  og  þó  þrenn- 
ar  eða  fernar  dyr  opnar;  sjer  hann  að  fólk  þetta 
gengur  þar  að;  kvenfólkið  gengur  inn  og  börnin, 
en  karlmenn  láta  farteskið  inn  í  hin  húsin.  Siðan 
heyrði  hann  hringingar  og  söng,  en  ekkert  orð 
skildi  hann;  þegar  hann  kom  að  klettunum,  voru 
þá  h'ka  aftur  hiktir  klettarnir,  en  kerrurnar,  sera 
honum  syndist  kvenfólk  og  börn  vera  /,  voru  fyrir 
hans  augum  steinar.  Sá  hann  nú,  hvaða  fólk  þetta 
var,  og  vildi  nú  halda  þaðan  sem  hraðast.  Seig  þá 
að  honum  svefn  svo  dár,  að  hann  gat  eigi  gengið; 
honum  fylgdi  og  magnleysi,  svo  að  hann  lagði  sig  nið 
ur  og  sofnar;  vaknar  síðan  aftur,  og  er  þá  kominn 
dagur.  Hann  gengur  nú  raagnh'till  upp  undir  klett- 
ana;  verðnr  hann  þá  enn  að  leggja  sig  hjá  klettun- 
um,  og  sofnar  þegar  í  stað,  en  vaknar  síðan  við,  að 
honum  fanst  kalt  vatn  drjúpa  á  kinnvanga  sjer. 
Var  þá  dagur  kominn  ura  alt  loft;  hann  fann  litla 
vætuna,  þá  hann  strauk  um  vangann,  en  þá  var 
hann  búinn  að  fá  megn  sitt  og  afl,  en  var  þó  nokk- 
uð  ringlaður;  komst  hann  þó  til  kinda  sinna,  er 
allar  voru  í  hóp  í  dalnum.  Rak  hann  síðan  kind- 
urnar  heim  um  kveldið,  og  lætur  þær  inn  í  húsin 
mjög  óreglulega;  fer  hann  svo  heim.  Þótti  fólki 
hann  mjög  eyðilegar  nokkurn  tíma  þar  á  eftir,  en 
það  fór  þó  sraám  saraan  af,  og  bar  svo  ekki  meira 
á  honum. 


158 

49  Sagan  af  Steiní  Þrúðuvanga. 
Fyrir  austan  var  bær,  eem  hjet  á  Þrúðvangi. 
Þar  bjó  sá  bóndi,  sem  Steinn  bjet.  Kona  hans  hjet 
Guðrún,  en  börn  hans  Illugi  og  Sigríður.  Stein- 
grímur  hjet  sóknarprestur  hans  og  bjó  á  Steingríms- 
stöðum.  Enginn  trúmaður  þótti  Steiun  vera,  enda 
var  þetta  mjög  snemma  í  kristni  hjer  á  landi,  og 
loddi  þá  mörg  forneskja  við,  þó  h'tið  bæri  á.  Þá 
voru  sungnar  tíðir  jólaaftan,  sem  lengi  hjelst  við  síð- 
an.  Guðrún,  kona  Steins,  var  guðhrædd  kona ;  hún 
sótti  vel  kirkju,  en  bónda  var  lítt  um  það.  Einn 
jólaaftan  mæltist  hún  til,  að  hann  færi  með  sjer  til 
tíða;  því  þá  var  veður  dimt,  en  enginn  annar  full- 
orðinn  karlmaður  til  samferðar.  Hann  tók  því  illa; 
en  sagðist  þó  muudu  fylgja  henni  á  Steingrímsstaði, 
en  ekki  verða  við  tíðirnar.  Þau  fóru  þá  þrjú  sam- 
an,  Steinn  og  Guðrún,  og  Illugi  sonur  þeirra.  Þeg- 
ar  þau  voru  komin  að  garði  á  SteingrímsstÖðum, 
skildu  þau;  sneri  Steinn  heimleiðis,  en  þau  hjeldu 
áfram,  mæðginin.  Daginn  eftir  komu  þau  heim 
aftur,  Guðrún  og  Illugi.  Bóndi  lá  þá  í  rekkju,  þeg- 
ar  þau  komu.  Guðrún  laut  ofau  að  honum,  en  hann 
hreyfðist  ekki.  Aldrei  var  hann  þessu  vanur  fyr. 
Hún  spurði,  hvort  honum  væri  ilt.  »Lítið  er  um 
það«,  segir  hann;  »en  ekki  veit  jeg,  hvort  jeg  hefði 
Bvo  fljótt  aftur  horfið  í  gærkveldi,  ef  jeg  hefði  þá 
vitað  það,  sem  jeg  veit  nú«.  Guðrúnu  þótti  þetta 
undarlegt,  en  fekk  þó  ekki  meira  að  vita  um  það 
í  það  sinn.  Leið  nú  fram  til  næstu  jóla,  svo  ekki 
bar  neitt  til  tíðinda.  Þennan  jólaaftan  var  hart 
veður    og    fjúk.     Guðrún    mælti   þá  við  bónda  sinn, 


159 


að  hann  mundi  fylgja  sjer  til  kirkju.  Hann  gerði 
það,  en  var  þó  fálátur  mjög.  Þegar  þau  voru  kom- 
in  til  kirkjunnar,  bað  hann  IUuga  son  siun  að  fara 
heim  raeð  ejer  aftur.  »Er  það  að  sköpum,  að  þú 
lifir  fleiri  jól,  en  svo  er  nú,  að  jeg  mun  ekki  lengi 
lifa;  máttu  því  hafa  gagn  af  að  sjá  nokkuð,  en  jeg 
eigi«.  Illugi  fór  nú  heim  aftur  með  föður  sínum, 
og  var  þó  hræddur.  Þeir  komu  heim  og  að  skemmu, 
sem  stóð  á  hlaðinu.  Steinn  gekk  undir  eins  inn  í 
skemmuna,  og  Illugi  á  eftir  honum.  Þar  biðu  þeir 
litla  stund.  Þá  sjndist  Illuga  stafninn  fara  undan 
skemmunni;  sjer  hann  þá  út  og  lítur  til  austura. 
Sjer  hann  þá,  hvar  koma  tveir  menn  hvítklæddir, 
og  bera  kistu  eina  milli  sín.  Dúkur  var  yfir  kist- 
unni,  og  sá  gegnum  hann.  Þeir  koma  nú  inn  í 
skemmuna  og  nema  þar  staðar;  drífa  þá  að  þeim 
andar  margir  úr  öllum  áttum.  Spyrja  þeir  hverjir 
aðra  tíðinda,  og  gekk  það  alla  nóttina.  Illugi  heyrði, 
að  þeir  töluðu  um  góða  menn  og  vonda  og  einkum 
börn.  Þá  nefndu  þeir  Stein  föður  hans,  og  lá  þeim 
vel  orð  til  hans.  Það  fann  Illugi  á  tali  þeirra,  að 
þeim  geSjaðist  best  að  illum  mönuum  og  óguðrækn- 
um,  en  undu  illa  góðum  siðum  og  guðlegum.  Sögð- 
ust  þeir  á  næstu  jólum  mundu  bera  Stein  bónda 
burtu  í  kistu  siuni.  Illuga  þótti  standa  kaldur 
gustur  af  gestum  þessum,  og  þótti  honum  ill  s/nin. 
En  þegar  rainst  varði,  varð  gnyr  mikill,  og  brast  þá 
á  niðamyrkur,  en  áður  hafði  verið  bjart  vel.  Þá 
varð  Illuga  bilt  við,  og  fjell  hann  í  óvit.  Þegar 
hann    raknaði    við   aftur,  var  hann  í  rúmi  sínu,  því 


160 


faðir  hans  hafði  borið  hanri  þangað.  Steiun  dó  litlu 
síðar,  og  þótti  mönnum  ekki  alt  skapfellilegt  um  hann. 
Illugi  sagði  frá  þessum  atburði  öllum  og  því, 
sem  hann  hafði  hejrt  og  sjeð  í  skemmunni.  Könn- 
uðust  menn  þá  við  anda  þessa,  að  það  eru  verur 
þær,  sem  kallaðar  eru  jólasveinar.  Ganga  þeir 
um  bygðiua  um  jól  öll  og  eru  þá  illir  viðfangs, 
ránsamir  og  hrekkjóttir,  einkum  við  börn.  Eru  þeir 
því  oft  hafðir  til  að  hræða  börn  með,  eins  og  Grjla. 
—  Illugi  Ijet  sjer  sjnina  að  góðu  verða,  eins  og 
faðir  hans  hafði  ætlað  til.  Varð  hann  gamall  mað- 
ur,  kirkjurækinn,  og  hjelt  vel  trú  sína.  Aldrei  sá 
hann  jólasveina  hvorki  fyr  nje  síðar,  og  aldrei  gerðu 
þeir  honum  mein  nje  móður  hans.  Enda  birtast 
þeir  sjaldan,  og  eigi  nema  óguðlegum  mönnum,  og 
ilt  er  að  komast  í  kistu  jólasveina. 

50,     Þá  hió  marbendill. 

Marbendill  er  sjódvergur.  Gamall  málsháttur 
einn  hjer  í  landi  er,  svo  sem  margur  segir  í  dæmi- 
sögum:  »Þá  hló  marbendill«.  En  hvar  af  það  er 
komið,  hefir  sagt  verið,  að  bóndi  nokkur  dró  þann 
sjódverg,  sem  sig  nofndi  marbendil,  með  stóru  höfði 
og  höndum  síðum,  en  líkastur  sel  niður  frá  nafla. 
Hann  vildi  á  engum  vísindum  fræða  bónda,  því  flutti 
hann  hann  nauðugan  í  land  með  sjer.  Hústrú 
bóndans,  ung  og  lystug,  kom  til  sjávar  og  fagnaði 
bónda,  kyssandi  og  klappandi.  Bóndi  gladdist  og 
lagði  henni  prís  og  lof,  en  sló  sinn  hund  fyrir  sjer, 
sem  honum  fagnaði  með  hústrúnni.  Þá  hló  mar- 
bendill,    er    hann    sá    þetta.     Bóndi   spyr,  því  hann 


161 

hló.  Marbendill  svaraði :  >Að  heimskunni«.  Sem 
bóndi  gekk  heimleiðis  frá  sjónum,  rasaði  hann  og 
datt  um  þúfii  nokkra.  Hann  bölvaði  þúfunni  mik- 
illega,  og  hvar  fyrir  hún  hefði  nokkurn  tíma  sköp- 
uð  veriðj  að  standa  í  sínu  landi.  —  Þá  hló  marbend- 
ill,  því  hann  var  í  ferðinni  nauðugur  borian,  og 
sagði  :  »MÍ8vitur  er  bóndi«.  Svo  hjelt  bóndi  mar- 
bendil  hjá  sjer  3  nætur.  Kaupmannasveinar  komu 
þar  með  varning  tii  sölu.  Bóndi  hafði  aldrei  feng- 
ið  svo  margsólaða  og  þykka  svarta  skó,  sem  hon- 
um  h'kaði.  En  þessir  kaupsveinar  þóttust  hafa  þá 
bestu.  Bóndi  mátti  velja  af  hundrað  pörum,  og 
sagði  þá  strax  sh'tast  og  alla  of  þunna.  —  Þá  hló 
marbendill  og  sagði :  >Margur  villist,  þó  vís  þyk- 
Í8t«.  Hvorki  fekk  bóndinn  af  marbendli  með  bh'ðu 
nje  stríðu  meiri  fróðleik  en  nú  var  greint,  utan  með 
þeim  skilmála,  að  bóndi  skyldi  fiytja  hann  út  aftur, 
rjett  á  það  sama  mið,  sem  hann  var  upp  dreginn,  og 
skyldi  húka  á  árarblaði  bónda,  þá  skyldi  hann  úr  leysa 
ölium  hans  spurningum,  en  með  engum  kosti  elleg- 
ar.  Bóndi  gerði  og  svo  eftir  3  nætur.  Og  sem 
hann  var  kominn  á  árarblaðið,  spurði  bóndi,  hvern 
tilbúning  fiskimenn  skyldu  hafa,  ef  þeir  vildu  fiskn- 
ir  verðiA.  Marbendill  svaraði :  Tiiggið  járn  og  troðið 
skal  til  öngla  hafa,  og  setja  önglasmiðju  þar,  sem 
heyra  má  til  ár  og  iár  [vatns-  og  sjávarnið]  og  herða 
öngul  í  jóra  mæði  [hestlöðri,  freyði  eður  sveita],  hafa 
gráan  graðungsvað  og  hráan  hrossskinnstaum.  Til 
beitu  [ska]]  hafa  fuglsfóarn  og  flyðrubeitu,  en  manna- 
kjöt  í  miðjum  bug,  og  muntu  feigur,  ef  þú  fiskar 
ekkí.     Fráleitur  skal  fiskimanns  öngull«. 


162 

Þá  spurði  bóndi,  að  hverri  heimaku  hann  hefði 
hlegið,  þegar  hann  lofaði  hústrú  sína,  en  sló  hund- 
inn.  Marbendill  svaraði :  »Að  þinni  heimsku,  bóndi; 
því  hundur  þinn  elskar  þig  engu  síður  en  h'f  sitt, 
en  kona  þín  vill  þig  dauðan,  og  er  hin  mesta  hóra. 
En  þúfan,  sem  þú  bölvaðir,  er  þín  fjeþúfa,  og  nóg- 
ur  ríkdómur  undir;  því  varstu  misvitur,  bóndi,  og 
því  hló  jeg  þar  að.  En  svartasliórnir  duga  þjer 
þína  æfi;  því  þú  átt  ekki  marga  daga  eftir  ólifaða; 
þeir  duga  þjer  þá  3  daga«.  Og  í  því  steyptist  hann 
af  árarblaðinu,  og  skildi  þar  með  þeim.  En  alt  reynd 
ist  eftir  því,  sem  marbendill  hafði  sagt. 

51.     Frá  Marbendli. 

Mjer  er  í  minni  stundin, 

þá  marbendill  hló; 

bh'ð  var  baugahrundin, 

[er  bóndinn  kom  af  sjó]; 

kysti  hún  laufalundinn, 

lymskan  undir  bjó. 

Sinn  saklausan  hundinn 

sverðabaldur  sló. 
A  Suðurnesjum  er  bæjaþorp  nokkurt,  sem  heitir 
í  Vogum,  en  raunar  heitir  þorpið  Kvíguvogar,  og 
svo  er  það  nefnt  í  Landnámu.  Snemma  bjó  bóndi 
einn  í  Vogum,  er  sótti  nijög  sjó,  enda  er  þar  enn  í 
dag  eitthvert  besta  útræði  á  Suðurlandi.  Einhvern 
dag  reri  bóndi,  sem  oftar,  og  er  ekki  í  það  sinn 
neitt  sjerlegt  að  segja  af  fiskifangi  hans.  En  frá 
því  er  sagt,  að  hann  kom  í  drátt  þungan,  og  er 
hann     hafði    dregið    hann    undir    borð,  sá  hann  þar 


163 

manns-líkl,  og  innbyrti  það.  Það  fann  bóndi,  að 
maður  þessi  var  með  lífi,  og  spurði  hanr,  hvernig 
á  honum  stæði;  en  hann  kvaðát  vera  marbendill  af 
sjávarbotni.  Bóndi  spurði,  hvað  hann  hefði  verið  að 
gera,  þegar  hann  hefði  ágoggast.  ^JarbendiU  svar- 
aði :  »Jeg  var  að  laga  andskjólin  fyrir  eldhússtrompn- 
um  hennar  móður  minnar.  Eq  hleyptu  mjer  nú 
niður  aftur«.  Bóndi  kvað  þess  engan  kost  að  sinni, 
»og  skaltu  með  mjer  vera«.  Ekki  tóluðust  þeir 
fleira  við ;  enda  varðist  marbendill  viðtals.  Þegar 
bónda  þótti  tími  til,  fór  hann  til  lands  og  hafði 
marbendil  með  sjer,  og  segir  ekki  af  ferðum  þeirra, 
fyr  en  bóndi  hafði  búið  um  skip  sitt,  að  huudur 
hans  kom  í  móti  honum  og  flaðraði  upp  á  hann. 
Bóndi  brást  illa  við  því,  og  sló  hundinn.  Þá  liló 
marbendill  hið  fyrsta  sinn.  Hjelt  bóndi  þá  áfram 
lengra  og  upp  á  túnið,  og  rasaði  þar  um  þúfu  eina, 
og  blótaði  henr.i;  þá  hló  marbendiU  í  annað  sinn. 
Bóndi  hjelt  svo  heim  að  bænum;  kom  þá  kona  hans 
út  í  móti  honum,  og  fagnaði  bónda  bliðlega,  og  tók 
bóndinn  vel  bh'ðskap  hennai.  Þá  hló  marbendiU  hið 
þriðja  sinn.  Bóndi  sagði  þá  við  marbendil :  »Nú 
hefir  þú  hlegið  þrisvar  sinnum,  og  er  mjet  forvitni 
á  að  vita,  af  hverju  þú  hlóst«.  »Ekki  geri  jeg  þess 
nokkurn  ko9t«,  sagði  marbendill,  »nemi  þú  lofir  að 
flytja  mig  aftur  á  sama  mið  og  þú  dróst  mig  á«. 
Bóndi  hjet  honum  því.  Marbendill  sagði :  »Þá  hló 
jeg  fyrst,  er  þú  slóst  hund(inn)  þinn,  er  kom  og 
fagnaðl  þjer  af  einlægni.  En  þá  hló  jeg  hið  annað 
sinÐ,  er  þú  rasaðir  um  þúfuna  og  bölvaðir  henni; 
því    þúfa    sú   er  fjeþúfa,  fuU  af  guUpeningum.     Og 


164 

enn  hló  jeg  hið  þriðja  sinn,  er  þú  tókst  bh'ðlega 
fagurgala  konu  þinnar;  því  hún  er  þjer  fláráð  og 
ótrú;  muntu  nú  efna  öU  orð  þín  við  mig,  og  flytja 
mig  á  mið  það,  er  þú  dróst  mig  á«.  Bóndi  mælti: 
»Tvo  af  þeim  hlutum,  er  þú  sagðir  mjer,  má  jeg  að 
VÍ8U  ekki  reyna  að  öinni,  hvort  sannir  eru,  trygð 
hundsins  og  trúleik  konu  minnar ;  en  gera  skal  jpg 
raun  á  sannsögli  þinni,  hvort  fje  er  fólgið  í  þúfunni, 
og  ef  svo  reynist,  er  meiri  von,  að  hitt  sje  satt  hvort- 
tveggja,  enda  mun  jeg  þá  efna  loforð  mitt«.  Bóndi 
fór  síðan  til,  og  gióf  upp  þúfuna,  og  fann  þar  fje 
mikið,  eins  og  marbendill  hafði  sagt.  Að  því  búnu 
setti  hann  skip  til  sjávar,  og  flutti  marbendil  á  sama 
mið,  sem  hann  hafði  dregið  hann  á;  en  áður  en 
bóndi  Ijet  h^nn  fyrir  borð  síga,  mælti  marbendill : 
»Vel  hefir  þú  nú  gert,  bóndi,  er  þú  skilar  mjer 
móður  minni  heim  aftur,  og  skal  jeg  að  vísu  endur- 
gjalda  það,  ef  þú  kant  til  að  gæta  og  ncta  þjer. 
Vertu  nú  heill  og  sæll,  bóndi«.  Síðan  Ijet  bóndi  hann 
niður   síga,  og  er  marbendiil  nú  úr  sögunni. 

Það  bar  til  litlu  eftir  þetta,  að  bónda  var  sagt, 
aö  7  kyr  sægráar  að  lit  væru  komnar  þar  í  túnjað- 
arinn  við  fjöruna.  Bóndi  brá  við  skjótt,  og  þreif 
spytukorn  í  hönd  sjer,  gekk  svo  þangað,  sem  kyrn- 
ar  voru;  en  þær  rásuðu  mjög  og  voru  óværar.  — 
Eftir  því  tók  hann,  að  þær  höfðu  allar  blöðru  fyr- 
ir  grönum.  Það  þóttiat  hann  og  skilja,  að  hann 
mundi  af  kúnum  missa,  nema  hann  fengi  sprengt 
blöðrur  þessar.  Slær  hann  þá  með  kefli  því,  er 
hann  hafði  í  hendi  sjer,  framan  á  granirnar  á  einni 
kúnni,   og  gat  náð  henni  síðau.    En  hinna  misti    hann, 


165 

og  stukku  þær  þegar  í  bjóídd.  Þóttist  hann  þá 
skilja,  að  kjr  þessar  hefði  œarbendill  sent  sjer  í 
þakkar  skyni  fyrir  lausn  sína.  Þessi  kjr  hefir  ver- 
ið  hinn  raesti  dánumannsgripur,  sem  á  Ísland  hefir 
komið;  æxlaðist  af  henni  raikið  kúakyn,  sem  víða 
hefir  dreifst  um  land,  og  er  alt  grátt  að  lit,  og  kall- 
að  sækúakyn.  En  það  er  frá  bónda  að  segja,  að 
hann  varð  mesti  auðnumaður  alla  æfi.  Hann  lengdi 
og  nafn  bygðar  sinnar  og  kallaði  af  kúra  þessum, 
er  á  land  hans  gengu,  Kvíguvoga,  er  áður  voru  kall- 
aðir  Vogar. 

52.     Sækýr. 

I  Breiðuvík  við  Borgarfjörð  í  Múlasjslu  bjó 
maður^  sem  Bjarni  hjet  og  kallaður  var  Bjarni  sterki. 
Eitt  sumar  bar  svo  við,  að  Bjarni  var  úti  á  túni  í 
þykkmiklu  veðri  og  þoku.  Heyrir  hann  þá  gripa- 
ferð  út  til  sjávar  fyrir  neðan  bæinn.  Fer  hann  þá 
að  horfa  út  í  þokuna;  sjer  hann  þá,  að  þar  fer 
naut.aflokkur,  og  eigi  færri  en  18,  en  h'tiU  piltur 
hleypur  á  eftir,  en  þar  eftir  fer  kálfur.  Bjarni 
hleypur  á  stað  og  í  veg  fyrir  nautin;  því  hann 
þóttist  vita,  að  það  mundi  vera  sænaut.  En  þegar 
pilturinn  sjer  það,  fer  hann  að  herða  á  nautunum 
að  hlaupa.  Það  sjer  Bjarni,  að  uxi  fer  fyrst,  og  eru 
hringar  á  hornum  hans,  og  hringlaði  í,  þegar  hann 
fór  að  hlaupa.  Hlupu  s^o  hver  í  kapp  við  annan, 
Bjarui  og  pilturinn,  þar  til  kom  i  sjávarraál.  Var 
þá  Bjarni  korainn  á  miili  kálfHÍns  og  nautanna,  og 
fór  pílturinn  með  nautaflokkinn  í  sjóinn,  en  Bjarni 
sneri  raóti  kálfinum,  og  barði  framan  á  nasir  honum, 


166 

6V0  blaðran  sprakk,  sem  sagt  er,  að  sje  milii  Dasanna 
á  sænautunum,  og  komst  hún  þá  ekki  í  sjóinn,  og 
lelddi  Bjaini  hana  heim  til  sín.  Þetta  hafði  verið 
kv/ga,  og  varð  tuttugu-marka  kfr,  og  út  af  henni 
var  hið  besta  kúakyn  í  Breiðuvík  lengi  fram  eftir 
öldunum, 

Vatn  það,  sem  er  í  Hankadal  vestra,  er  djúpt 
mjög,  og  ætla  menn,  að  það  hafi  undirgöng  við  BJóinn. 
Þykjast  menn  oft  heyra  dunur  í  vatninu,  og  oft 
brjtur  18  af  því  í  frosti.  Einu  sinni  í  fyrndinni  er 
mælt,  að  bóndinn  í  Vatnshorni  hafi  fyrir  dag  á  út- 
h'ðandi  sumri  komið  í  fjós  sitt.  Ljet  hann  það  standa 
opið,  ef  kýr  kynnu  að  koma  heim.  En  er  hann 
kom  í  fjósið,  var  það  fult  af  18  kúm,  sægrám. 
Voru  þær  alveg  eins  og  aðrar  kyr,  nema  hvað 
blaðra  var  á  nösum  þairra.  Kyrnar  ruddust  út, 
en  bóndi  greip  barefli,  og  tókst  honum  að  sprengja 
blöðruna  á  9  kúm.  Sluppu  hinar  í  vatnið;  en 
þær,  sem  blaðran  var  sprengd  á,  urðu  eftir,  því 
þær  voru  í  eðli  BÍnu  orðnar  að  landkúm.  Þær  voru 
allar  bestu  kyr,  og  eru  enn  margar  kyr  af  kyni 
þeirra  um  Dali. 

53.     Nykorinn   í  Holtsvatni 

Svo  stóð  á,  að  sóknarbændur  áttu  einu  sinni 
að  gera  upp  Og  hlaða  kirkjugart5inn  á  Barði  (aðrir 
segja  í  Holti)  í  Fljótum.  Dag  einn  snemma  voru 
þeir  allir  komnir  til  þess  starfs,  nema  karl  einn; 
sá  maður  þótti  heldur  grályndur  og  lítt  við  alþýðu- 
skap.  Leið  svo  fram  á  miðjan  dag,  að  karlinn  kom 
ekki,    og  þótti  hinum,  að  honum  seinka.     Um  mið- 


167 

degisbil  sáu  þeir,  hvar  karl  kemur  og  teymir  eftir 
sjer  gráan  hest.  Þegar  karl  keraur,  verður  hann 
fyrir  hrakyrðum  hinna,  er  áður  höfðu  komið,  að 
hann  kæmi  aeint  í  samvinnuna.  Karl  Ijet  sjei*  ekki 
óðslega  og  spyr,  hvað  haun  skuli  vinna.  Vill  þá  svo 
til,  að  honum  er  skipað  í  flokk  með  þeim,  er  fiytja 
áttu  hleðslu  í  garðinn,  torf  og  strengi,  og  lætur  hann 
sjer  það  vel  h'ka.  Gráni  var  mjög  úfinn  og  illur 
við  aðra  hesta^  er  voru  í  torflestinni,  sleit  sig  aftan 
úr  þeim,  beit  þá  og  barði,  og  þar  kom,  að  enginn 
hestur  hjelst  við  fyrir  hot  um.  Þetta  þótti  fhitn- 
ingsmönnum  mein  mikið,  og  kom  þeim  nú  saman  um 
að  leggja  á  hann  þeim  mun  þyngra;  en  það  kom 
alt  fyrir  ekki.  Hann  fór  eins  Ijettilega  með  helmingi 
þyngii  klyfjar,  eins  og  áður,  og  hnti  ekki  fyr  látum 
en  hann  hrakti  úr  höndum  þeim  alla  aðra  hestana, 
og  varð  hann  þá  einn  eftir.  Karl  tók  þá  klárinn 
og  lagði  á  haun  eins  mikið  og  áður  hafði  verið  lagt 
á  alla  hina  hestana  í  hverri  ferð,  og  fór  með  hann 
á  miUi,  og  var  hann  þá  epakur.  Þannig  flutti  haun 
á  Grána  alla  hleðáluna  í  garðinn,  En  er  því  var 
lokið,  tekur  hann  beislið  fram  af  honum,  undir  kirkju- 
garðinum,  þar  sem  hann  var  nyhlaðinn,  og  alær 
með  beislinu  á  lendar  hestínum  í  því  hann  sleppir 
honum.  Við  það  kunni  Gráni  ekki,  setur  upp  rasa- 
inn,  og  koma  báðar  lappirnar  á  kirkjugarðinn,  er 
hlaðinn  hafði  verið  upp  um  daginn,  og  hrundi  stórt 
skarð  í  hann,  og  hefir  það  aldrei  staðið  síðan,  hvað 
oft  sem  það  hefir  verið  hlaðið,  uns  farið  var  að 
hafa  það  fyrir  ganghlið  út  í  kirkjuna.  En  það  sást 
síðast  tll  ferða  klársins,  að  hann  brá  á  leik,  er  hann 


168 

var    laus,   og  linti  ekki  fyr  en  hann   komst  í  Holts- 
vatn;   þóttust  þá  allir  vita,  að  þetta  hefði  verið  nykur. 

54.    Nennir. 

Einu  sinni  var  smalastúlka  að  leita  að  fje.  Hún 
hafði  gengið  lengi  og  var  orðin  lúin  mjög.  Sjer  hún 
þá  hest  gráan  og  verður  fegin;  hnjtir  upp  í  hann 
sokkabandinu  sínu,  leggur  svuntuna  sína  á  hann, 
leiðir  hann  að  þúfu  og  ætlar  á  bak.  Ea  í  því  hún 
ætlar  á  bak  segir  hún  :  »Jeg  trúi  jeg  ii  e  n  n  i  þá 
ekki  á  bak«.  Þá  tekur  hesturinn  viðbiagð  mikið  og 
stókk  út  vatn  eitt  skaict  þaðan  og  hvarf.  Stúlkan  sá 
nú  hvers  kyns  var,  að  þetta  var  nykur.  Því  það  er  nátt- 
úra  hans,  að  hann  má  eiga  heyra  nafn  sitt,  því  þá  fer 
hann  í  vatn  sitt,  en  hann  heitir  óðru  nafni  n  e  n  n  i  r, 
og  því  fór  hann,  þegar  stúlkan  sagði  n  e  n  n  i.  Sama 
verður  og,  ef  nykurinn  heyrir  sagt  a  n  d  s  k  o  t  i  . 

Einu  sinni  voru  3  eða  4  börn  að  leika  sjer. 
Skamt  frá  bænum  var  stórt  vatn  og  sljettar  eyrar 
með  vatninu.  Börnin  voru  á  eyrunum  við  vatnið. 
Þau  sáu  þar  hest  gráan  og  fóru  að  skoða  hann. 
Fer  þá  eitt  barnið  á  bak  og  svo  hvert  af  öðru, 
þangað  til  það  elsta  var  eitt  eftir.  Þau  báðu  það 
að  koma  líka,  því  þau  sögðu,  að  nógu  væri  langur 
hryggurinn  á  klárnum,  þó  þau  kæmu  öll  saman. 
Barnið  vildi  ekki  fara  og  sagðist  ekki  nenna  því. 
Tók  þá  hesturinn  viðbragð  og  þaut  út  í  vatnið  með 
öll  börnin  hin  á  bakinu.  Barnið,  sem  eftir  var,  fór 
heim  og  sagði  frá  atburðinum,  eins  og  hjer  er  nú 
sagt.  Vissu  menn,  að  þetta  hafði  verið  nykur,  og 
hefir  hann  ekki   sjest     síðan  og  ekki  heldur  börnin. 


169 

55.  Skrimslið  i  Vesturhópsvatni. 
Á  átjándu  öld  bjó  maður  sá  í  Bjarghúsum  í 
Vesturhópi,  er  Kolbeinn  hjet.  Hann  var  snauður 
maður,  en  kom  sjer  alstaðar  vel,  og  urðu  því  margir 
til  að  gera  honum  gott.  Einu  sinni  gekk  hann  í 
góðu  veðri  og  tunglsljósi  yfir  Vesturhópsvatn  á  ísi 
að  Vatnsenda,  til  þess  að  fá  nokkuð  hjá  bóndanum 
þar  til  jólanna.  Var  þetta  á  Þorláksmessu-aftan. 
Bóndi  Ijet  hann  hafa  væut  sauðarkrof.  Sneri  Kol- 
beinn  þa  heimleiðis  og  bar  krofið.  Þegar  hann  var 
á  miðju  vatninu,  heyrði  hann  dunur  fyrir  aftan  sig; 
brast  ísinn  þar,  og  kom  upp  dyr  mikið  áttfætt,  lík- 
ast  því  í  vexti  og  sköpulagi,  sera  tveir  hestar  væru 
fastir  saman  á  rössunum,  og  sýndust  tvö  hofuð  á 
því.  Skrimslið  veitti  Kolbeini  eftirför.  Sá  hann,  að 
hann  mundi  ekki  draga  undan,  svo  hann  Ijet  krofið 
laust  og  hljóp  svo  heim  sem  mest  mátti  hann. 
Daginn  eftlr  fór  hann  að  vitja  krofsins,  en  fann  þá 
ekkert  af  því  nema  beinatuggur.  Leiddi  hann  ná- 
granna  sína  að,  og  syndi  þeirn;  en  svo  var  hann 
vel  látinn,  að  þeir  bættu  honum  skaðaun. 

56.  Naddi. 
Meðan  þeir  niðjar  Bjarnar  skafins  voru  uppi, 
lagðist  af  þjóðleið  sú,  er  liggur  milli  Njarðvíkur  og 
Borgarfjarðar,  yfir  Njarðvíkurskriður,  er  svo  eru 
nefndar;  var  það  fyrir  þá  sök,  að  óvættur  ein  í 
mannsh'ki  að  ofan,  en  dyrslíki  að  neðan,  lagðist  fyr- 
ir  menn  á  veginum,  og  veitti  rnörgum  baua,  þegar 
fór  að  dimma  nótt,  svo  ófært  var  um  vegiun  að 
fara.     Óvættur  þessi  hjelt  sig  í  glli  því,  sem  liggur 


170 


Njarðvíkur-megin  við  skriðurDar,  og  kallað  er  aíðan 
Naddagil ;  því  á  kvöldin  um  liaust  og  vetur  heyrð- 
ist  eins  og  eittiivað  væri  að  nadda  og  glamra  á 
grjótinu  heim  að  Njarðvík ;  fyrir  það  kölluðu  menn 
óvætt  þessa  Nadda. 

Það  var  eitthvert  sinn  um  haust  síðla,  að  Jón 
Bjarnarson  kom  seint  um  kvöld  að  Snotrunesi  í 
Borgarfirði,  og  œtlaði  í  Njarðvík.  En  af  því  kom- 
ið  var  að  dagsetri,  bað  fólkið  hann  að  gefa  sig  ekki 
í  þá  ófæru,  að  leggja  svo  seint  í  skriðurnar.  En 
hann  skeytti  því  alls  ekki,  kvað  sig  ekki  mundu 
saka  og  ekkert  mein  að  verða,  og  hjelt  svo  sína  leið. 
En  sem  hann  kom  heim  undir  gilið,  mætti  haun 
óvættinni,  og  rjeðst  á  hana.  Varð  þeirra  aðgangur 
bæði  harður  og  langur.  Barst  leikur  þessi  alt  á 
jaðar  þann,  sem  heitir  Krossjaðar;  þar  sagði  Jón, 
að  óvættur  þessi  hefði  slitið  sig  af  sjer,  og  dragnað 
í  ejóinn.  Var  þar  síðan  sett  upp  krossmark  það, 
sem  þar  er  enn,  með  þeirri  áskrift  í  latínu.  »að 
vegfarendur  skyldu  framfallandi  lesa  þar  faðir  vor«, 
og  hjelat  sá  siður  lengi  fram  eftir  öldum. 

Jón  komst  í  Njarðvík  þjakaður  mjög,  víða  blár 
og  marinn,  lá  rúmfastur  í  mánuð,  og  komst  svo  á 
fætur.  Hann  hjelt,  að  óvættur  þessi  hefði  komið 
úr  sjó,  af  því  hún  leitaði  síðast  til  sjávar;  en  aldrei 
bar  á  henni  eftir  viðureign  þeirra. 

57.    Skrimsiið  í  Brúnavík. 

MaÖur  hjet  Sveinn  og  var  Guðmundsson ;  hann 
bjó  í  Brúnavík  við  Borgarfjörð  eystra.  Haun  var 
sjómaður    mesti    og   átti  aflaföng    mikil,   og  Ijet  því 


171 

byggja  skemmu  stóra  niðrl  á  sjávarbakka,  og  geymdi 
hann  þar  í  skreið  sína.  Það  bar  til  einn  vetur  um 
kvöldtíma,  að  bóndi  hafði  ekki  nóg  fiskæti  heima, 
og  fór  því  ofan  í  skemmu  eftir  riklingi,  rafabelti 
og  hákarli.  En  þegar  hann  ætlar  út  úr  skeramunni 
aftur,  sjndlst  honum  eitthvað  í  mannsliki  sitja  í 
skemraudyrunum;  talar  hann  þá  til  þeas,  og  skipar 
því  burt.  En  það  sat  sem  áður;  greip  hann  þá  há- 
karlsaax,  er  þar  var  iuiii,  og  rak  í  vofuna.  Henni 
brá  lítt  við,  en  sagði  :  »Drag  út  og  sting  aftur^í. 
»Haf  þú  það,  sem  þú  fekst«,  sagði  bóndi.  Skreidd- 
ist  þá  vofan  út,  og  hjelt  til  sjávar.  En  bóndi  gekk 
heim,  og  þegar  hann  kom  í  baðstofuna,  syndist 
fólki  hann  sviplegur.  En  morguninn  eftir  sagði 
hann  frá  atburði  þessura.  Var  þá  fari^  að  leita  að 
saxinu,  og  fanst  það  í  sjávarbakkanum.  Eftir  þetta 
lagði  bóndi  af  skemmuna,  og  hefir  enginn  bygt  hana 
síSan,  og  BJest  enu  giögt  til  tóftarinnar. 


SÖGUHEITIN 

í  STAFRÓFSRÖÐ 


Svigatalan  aftaa  við  söguheitin  er  röðin  á  sögunam.  Fyrir 
mispientun  er  ofaakið  tölunni  i:9  ft  bls.  79,  sem  sje  á  undan 
28.  [bls.  82]. 


Bls. 

Arnljótur  huldumaður  og  stúlkan  (10)     23 

Alfa-Arni  (35) 100 

Alfadans  á  njársnótt  (45)  151 

Alfakyrin  (16)           34 

Alfarnir  og  Helga  bóndadóttir  (44)    146 

Alfkona  b/r  með  meLskum  manni  (38)    121 

Alfkona  fæðir  í  híhjlum   nianna  (8) 19 

Alfkona  færir  barn  sitt  til   skírnar  (34)   98 

Alfkonan  hjá  Uilarvötnum  (37) 116 

Alfkonan  í  Asgarðsstapa  (6)  15 

Aifurinn  í  Stórasteini  (29) ...■ 84 

Atján  barna  faðir  í  álíheimum  (20) 40 

Barnið  vilta  undir  Eyjafjöíium  (24)... 44 

Barnið  og  áifkonan  (24)  .  47 

Barnsskírnin  (24) ......  55 

Barnsvaggan  á  Minni-Þverá  (23)    43 

Bjarni  Pjetursson  og  álfur  (31) 89 

Bjarni  Thorarensen  og  sonur  hans  (24)    44 

Borghildur  álfkona  (2)         ...  3 

Bóndadóttir  heilluð  af  álfum  (24) 58 

Brúnavík,   skrimslið  þar  (57) 170 

Brynjólfur    biskup    frelsar  konu  frá  álfum  (24)  60 


173 

Eyjólfur  og  álfkonan  (32)  90 

Flutningur  álfa  og  helgihald  (48) 156 

Grímsborg  (12)   26 

Grírashóll  (30)       86 

Guðlaugur  á  Hurðarbaki  (22) 43 

Hávarður  prestur  (síra   Háv.,   24) 51 

Helga  bóndadóttir  og  álfarnir  (44)    146 

Hildur  álfadrotning  (41) 130 

Huldufólkið  í  álfaborginni   bjá  Jokulsá  (11)     ...  25 

Hyllingartilraunir  álfa  (24)     44 

íma  álfaatúlka  (36) 113 

Jón  Arnason  og  huldukonurnar  (9) 20 

Kaupamaðurinn   og  Ijaspíkin   (4)     7 

Kirkjusmiðurinu  á  Reyiii  (24)    62 

Konan  á   Breiðavaði  (18) 38 

Konuhvarf  í  Hnefilsdal   (28)  82 

Krossgötur  (47)     155 

Kötludraumur  (25) 63 

Legg  í  lófa  karls,   karls  (13) 27 

Ljúflinga-Arni   eða  Alfa-Arni   (35) 100 

Ló,  ló,  mín  Lapp^  (17)  36 

Magnús  polití  (24)  46 

Marbendill  (51,  sbr.  50) 162 

Mókollur  (29)       79 

Naddi  (56)    169 

Nennir  (54)  168 

Nykurinn  í  Holtsvatni  (53)    166 

Piltur  á  glugga  á  álfabæ  (15)   33 

Preatsdóttir  gift  huldumanni  (27)       77 

Prestsdóttirin   frá   Preatsbakka  (24)    57 

Prestur  skírir  barn  fyrir  huldufólk  (24)  56 


174 


Rauðhöfði  (33) 92 

Selmatseljan  (26)  .  ...      72 

Skafti  læknir  Sæmundssou  (7)  17 

Skrimslið  í  Brúuavík   (57)         170 

Skrimslið  í  Vesturhópsvatni  (55)   ...      169 

Smalinn  í  Fljótsdal  (24)     49 

Snotra  (42)    139 

Steinn   Þrúðuvangur  (49)     158 

Stúlka   leggur  leiðir  8Ínar  í  álfhól   (24)      59 

Sveinninn,  sem  uudi  ekki  með  álfum  (24)  45 

Systurnar  og  álfafólkið  (46)   154 

Sjölnmannskonan  á  Bustarfelli   (5)    11 

^■'æfólk :  vinnumaðurina  og  sæfólkið  (43) 143 

Sækjr  (52)    165 

TungubtHpi  (14)    28 

Tókum  á,  tökum  á  (21) , ...  42 

Umskiftingurinn  í  Sogni  (19) ..  38 

Una  álfkoua  (39) 122 

Uppruni  álfa  (1)  ...           1 

Úlfhildur  álfkona  (40) 125 

Vinnumaðurinn  og  sæfókið  (43)         143 

Þá  hló  marbendill  (50)    160 

Þórður  á  Þrastastöðum  (3) 5 


HÖFUNDATAL. 


Tölurnar  aftan  við  höítindanötnin,  —  þ.  e.  nöfn  þeirra,  er 
gögurner  hafa  sagt  eða  skrásett,  —  er  rac^aitalan  á  söganum, 
hin  sama  og  höí?>  er  i  svigum  aftan  við  söguheitin  hjer  aíi 
framan. 

Þær  sögur;  sem  ekki  eru  ættfærðar  hjer,  hefir  Jón  Arnason 
shrásett  sjálfur  flestar,  eftir  þvi  sem  honam  fcafa  verið  sagð- 
ar  þær  af  ónafngreindum  mönnum  eða  gengið  hefir  i  almenr- 
um  munnmælum. 


I 


Arnljótur  prestur  Ólafsson  49.   54. 

Gísli  Konráðsson   27,  32. 

Guðmuiidur  í  Gegnishólum   30. 

Guðny  Einarsdóttir,  kona  Sveina  prests  Skúlasonar,  51. 

Helga  Benediktsdottir  Egilsson,  rektorsfrú,  26. 

Jóhannes  J.   Lund  gullsmiður  í  Gullbringum   1, 

Jón  Bjarnason  í   Breiðuvík  24  (bls.  51).   29  (bls.  79). 

52.  57. 
Jón  Guðmundsson  lærði  (1574 — 1650)  50. 
Jón  prestur  Norðmann  23. 
Jón  Sigurðsson  alþm.  á  Gautlöndum  5.   9. 
Jón  Sigurðsson  í  Njarðvík  eystra  28  (bls.   82).  36. 

42.   56. 
Jón  prestur  Þorleifsson  á  Olafsvöllum   14. 
Jón  próf.  Þórðarson  á  Auðkúlu  8.   24  (bls.   45,  57). 
Magnús  Einarsson  á  Klyppstað  24  (bls.   51). 

29(bl8.  79). 
Maurer,  Konr.,  dr.,  prófessor,  24  (bls.   44).   39. 
Ólafur  Sveinsson  í  Purkey  (1780—1845)   13.  15.  16. 

24  (bls.  58.  60).  34.  37,  38. 


lU 


Páll  prestur  Jónsson  í  Hvammi   12.   24  (bls.  56). 
Páll  prestur  Jónsaon  í  Viðvík   1.  6.   35. 
Ragutieiður    og    Ragnhildur    Einarsdætur  frá  Meðal- 

felli   19.   22.  24(bls.  46). 
Sigurður  Guðraundsson   malari  53. 
Skúli  profastur  Gíslason   24  (bls.  62).   55. 
Snæbjörn  Egilsson  frá  Klyppstað  2.  11.  18.  29  (bls.  84). 
Þorvarðar  Olafason  breppstjóri  á  Kaiastöðum  40. 


\      «■  ■  « 

\   O  \ 


LiBRARY  Í 

OCT      '^^    ' 
iboi 


Voy 


PLEASE  DO  NOT  REMOVE 
CARDS  OR  SLIPS  FROM  THIS  POCKET 


o  ■- 


III 

h- 

t 

O 

co 

O 

<T> 

o. 

O 

U- 

_1 

X 

co 

c/> 

o 

>■ 

< 

^ 

m 

o 

UJ 

o 

z 

< 

m 

QC 

o> 

O 

co 

